Carmarthen  Rural  District  Council 
Cyngor  Dosbarth  Gwledig  Caerfyrddin 


ADRODDIAD  BLYNYDDOL 

of  the 

y 

Medical  Officer  of  Health 
Swyddog  Meddygol  Iechyd 

ELFYN  T.  JONES 

B.Sc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H. 

and 
a’r 

Chief  Public  Health  Inspector  and  Housing  Manager 
Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Rheolwr  Tai 

GETHIN  THOMAS 

F.R.S.H.,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 

for  the  Year 
am  y Flwyddyn 

1971 


Carmarthen  Rural  District  Council 
Cyngor  Dosbarth  Gwledig  Caerfyrddin 


ANNUAL  REPORT 
ADRODDIAD  BLYNYDDOL 

of  the 

y 

Medical  Officer  of  Health 
Swyddog  Meddygol  Iechyd 

ELFYN  T.  JONES 

B.Sc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H. 

and 

a’r 

Chief  Public  Health  Inspector  and  Housing  Manager 
Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Rheolwr  Tai 

GETHIN  THOMAS 

F.R.S.H.,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 

for  the  Year 
am  y Flwyddyn 

1971 


PREFACE 


To  the  Chairman  and  Members  of  the  Carmarthen  Rural  District 

Council. 


Mr.  Chairman  and  Gentlemen, 

I have  much  pleasure  in  presenting  my  Annual  Report  for  the 
year  1971,  and  to  state  that  the  health  of  the  population  remained  at 
a satisfactory  level. 

Although  the  number  of  deaths  are  slightly  reduced  the  toll  of 
lung  cancer  still  remains  high,  as  also  does  ischaemic  heart  disease. 
There  is  not  the  slightest  doubt  that  a considerable  reduction  in  these 
figures  would  result  from  a change  in  the  habits  of  the  public  from 
smoking  to  non-smoking,  and  perhaps  a first  step  in  this  direction 
would  be  the  banning  of  smoking  in  all  public  meeting  places. 

During  the  year,  progress  has  been  maintained  on  the  provision 
of  water  supplies  and  sewerage  schemes  throughout  the  rural  district 
and  it  is  pleasing  to  record  that  it  is  the  Council’s  policy  to  pursue 
this  course  energetically  in  the  coming  year. 

The  Chief  Public  Health  Inspector  and  Housing  Manager  will, 
in  his  report,  be  commenting  upon  the  sanitary  circumstances  of  the 
area,  and  I would  once  again  like  to  pay  tribute  to  him  and  the  staff 
of  the  department  for  the  efficient  handling  of  public  health  matters. 

I wish  to  thank  the  Members  of  the  Council  for  their  co-operation 
and  for  the  wholehearted  manner  in  which  they  have  supported  me 
during  the  year,  also  my  colleagues  and  staff  for  their  continued 
support  and  help. 

I am,  Gentlemen, 

Your  obedient  Servant, 

ELFYN  T.  JONES, 

Medical  Officer  of  Health. 


RHAGAIR 


I’r  Cadeirydd  ac  Aelodau’r  Cyngor  Dosbarth  Gwledig  Caerfyrddin. 
Mr.  Cadeirydd  a Boneddigion, 

Mae’n  bleser  gen  i gyflwyno’r  Adroddiad  Blynyddol  am  y 
flwyddyn  1971,  ac  i ddatgan  bod  safon  iechyd  y cyhoedd  wedi 
parhau’n  foddhaol. 

Er  bod  nifer  y marwolaethau’n  llai,  mae’r  achosion  canser 
yr  ysgyfaint  a chlefydau  iscemig  y galon  yn  dal  yn  uchel.  Does  dim 
amheuaeth  na  fyddai’r  ffugurau  hyn  yn  llawer  is  petai’r  cyhoedd  yn 
peidio  ag  ysmygu,  ac  efallai  mai’r  cam  cynraf  mag  at  hyn  yw 
gwahardd  ysmygu  ymhob  man-cyfarfod  cyhoeddus. 

Yn  ystod  y flwyddyn,  parhaodd  y gwaith  o ddarparu  cyflen- 
wadau  dwr  a chynlluniau  carthffosiaeth  drwy’r  dosbarth  gwledig,  ac 
mae’n  bleser  cyhoeddi  mai  polisi’r  Cyngor  yw  parhau’n  egniol  a’r 
gwaith  hwn  yn  ystod  y flwyddyn  nesaf. 

Fe  fydd  y Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Rheolwr  Tai  yn 
ei  adroddiad,  yn  son  am  amgylchiadau  iechydol  yr  ardal,  a hoffwn 
unwaith  eto  ddiolch  iddo  fe  a staff  yr  adran  am  ddelio  mor  effeithiol 
a materion  iechyd  cj'-hoeddus. 

Dymunaf  ddiolch  i Aelodau’r  Cyngor  am  eu  cyd-weithrediad 
a’u  cefnogaeth  lwyr  yn  ystod  y flwyddyn,  ac  hefyd  i’m  cydweithwyr 
a’u  staff  am  eu  cefnogaeth  a’u  cymorth. 

Yr  wyf,  Foneddigion, 

Eich  Gwas  ufudd, 

ELFYN  T.  JONES, 

Swyddog  Meddygol  Iechyd. 


4 


No  specific  Committees  deal  with  matters  of  public  health  ; the 
whole  Council  is  responsible. 


The  following  are  Members  of  the  Council  : — 

Mr.  H.  D.  Bowen  (Chairman) 

Mr.  P.  M.  Lewis  (Vice-Chairman) 


Mr.  J.  O.  Davies 
Rev.  D.  D.  Protheroe 
Mr  W.  D.  Richards 
Mr.  David  Jones 
Mr.  H.  M.  Davies 
Rev.  D.  A.  Gwyn 
Mr.  F.  E.  John 
Mr.  Daniel  Williams 
Mr.  E.  R.  Griffiths 
Mr.  T.  H.  Richards 
Mr.  H.  H.  Jones 
Mr.  D.  J.  V.  Jones 
Mr.  D.  H.  Pallant 
Rev.  W.  J.  Rees 
Mr.  J.  R.  Rees 
Mr.  J.  C.  Evans 
Rev.  W.  J.  B.  Evans 
Mr.  I.  J.  Williams 
Mr.  William  Thomas 
Mr.  H.  A.  Williams 
Mr.  William  Evans 


Mr.  William  Davies 
Mr.  D.  P.  Jones 
Mr.  D.  J.  Stephens 
Rev.  J.  Marlais  Thomas 
(retired  31/3/71) 

Mr.  S.  S.  Bowen 
Mr.  G.  T.  Rees 
Mr.  V.  L.  James 
Mr.  E.  J.  Thomas 
Mr.  J.  M.  Crimmins 
Mr.  O.  J.  Williams 
Mr.  B.  D.  R.  Thomas 
Major  W.  H.  Butler- Jenkins 
Mr.  W.  D.  Thomas 
Mr.  H.  G.  James 
(died  18/8/71) 

Mr.  I.  P.  James 
Mr.  D.  C.  Thomas 
Mr.  D.  J.  Lewis 

(retired  31/8/71) 


Clerk  and  Chief  Executive  Officer  : 
Mr.  JOHNNIE  THOMAS. 


Medical  Officer  of  Health  : 

Dr.  ELFYN  T.  JONES,  B.Sc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H. 


Chief  Public  Health  Inspector  and  Housing  Manager  : 

Mr.  GETHIN  THOMAS,  F.R.S.H.,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 


Engineer  and  Surveyor  : 

Mr.  G.  G.  THOMAS,  M.Inst.B.E. 


Treasurer  : 

Mr.  W.  P.  LI.  GREVILLE,  A.I.M.T.A.,  A.R.V.A. 


— 5— 


Nid  oes  Pwyllgorau  arbennig  sy’n  delio  a materion  iechyd 
cyhoeddus,  mae’r  Cyngor  llawn  yn  gyfrifol. 


Mae’r  canlynol  yn  aelodau  o’r  Cyngor  : — 


Mr.  H.  D.  Bowen  (Cadeirydd) 
Mr.  P.  M.  Lewis  (Is-Gadeirydd) 


Mr.  J.  O.  Davies 
Parch.  D.  D.  Protheroe 
Mr.  W.  D.  Richards 
Mr.  David  Jones 
Mr.  H.  M.  Davies 
Parch.  D.  A.  Gwyn 
Mr.  F.  E.  John 
Mr.  Daniel  Williams 
Mr.  E.  R.  Griffiths 
Mr.  T.  H.  Richards 
Mr.  H.  H.  Jones 
Mr.  D.  J.  V.  Jones 
Mr.  D.  H.  Pallant 
Parch.  W.  J.  Rees 
Mr.  J.  R.  Rees 
Mr.  J.  C.  Evans 
Parch.  W.  J.  B.  Evans 
Mr.  I.  J.  Williams 
Mr.  William  Thomas 
Mr.  H.  A.  Williams 
Mr.  William  Evans 


Mr.  William  Davies 
Mr.  D.  P.  Jones 
Mr.  D.  J.  Stephens 
Parch.  J.  Marlais  Thomas 
(wedi  ymddeol  31/3/71) 

Mr.  S.  S.  Bowen 
Mr.  G.  T.  Rees 
Mr.  V.  L.  James 
Mr.  E.  J.  Thomas 
Mr.  J.  M.  Crimmins 
Mr.  O.  J.  Williams 
Mr.  B.  D.  R.  Thomas 
Uwch  Gapten  W.  H.  Butler- Jenkins 
Mr.  W.  D.  Thomas 
Mr.  H.  G.  James 
(bu  farw  18/8/71) 

Mr.  I.  P.  James 
Mr.  D.  C.  Thomas 
Mr.  D.  J.  Lewis 

(wedi  ymddeol  31/8/71) 


Clerc  a Phrif  Swyddog  Gweithredol : 
Mr.  JOHNNIE  THOMAS 


Swyddog  Meddygol  Iechyd  : 

Dr.  ELFYN  T.  JONES,  B.Sc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H. 


Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Rheolwr  Tai : 

Mr.  GETHIN  THOMAS,  F.R.S.H.,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 


Peiriannydd  a Syrfewr  : 

Mr.  G.  G.  THOMAS,  M.Inst.B.E. 


Trysorydd  : 

Mr.  W.  P.  LI.  GREVILLE,  A.I.M.T.A.,  A.R.V.A. 


— 6— 


STAFF— PUBLIC  HEALTH  AND  HOUSING  DEPARTMENT 
Medical  Officer  of  Health  : 

ELFYN  T.  JONES,  B.Sc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H. 

Chief  Public  Health  Inspector  and  Housing  Manager  : 

GETHIN  THOMAS,  F.R.S.H.,  M.A.P.H.I,  A.I.H.M. 

Public  Health  Inspector  and  Deputy  Housing  Manager  : 

A.  G.  PITT,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 

Public  Health  Inspectors  and  Assistant  Housing  Officers  : 

R.  S.  MITCHELL,  M.A.P.H.I. 

E.  CLOSS-PARRY,  M.A.P.H.I. 

Additional  Public  Health  Inspector  : 

D.  MARTYN  DAVIES,  M.A.P.H.I. 

(commenced  duties  29/12/71) 

Student  Public  Health  Inspector  : 

P.  M.  R.  DAVIES 


Technical  Assistant : 
RALPH  JONES 


Chief  Clerk : 

D.  J.  G.  GRIFFITHS 

Clerks  : 

C.  B.  JONES  (Assistant  Chief  Clerk) 
Miss  M.  A.  DAVIES 
Miss  E.  O.  JONES 


STAFF— ADRAN  IECHYD  CYHOEDDUS  A THAI 


Swyddog  Meddygol  Iechyd  : 

ELFYN  T.  JONES,  B.Sc.,  M.R.C.S.,  L.R.C.P.,  D.P.H. 


Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Rheolwr  Tai : 

GETHIN  THOMAS,  F.R.S.H.,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 


Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Dirprwy  Reolwr  Tai : 

A.  G.  PITT,  M.A.P.H.I.,  A.I.H.M. 

Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  a Swyddogion  Tai  Cynorthwyol 
R.  S.  MITCHELL,  M.A.P.H.I. 

E.  CLOSS-PARRY,  M.A.P.H.I. 

Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus  Ychwanegol  : 

D.  MARTYN  DAVIES,  M.A.P.H.I. 

(dechreuodd  ei  ddyletswyddau  29/12/71) 


Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus — Myfyriwr  : 
P.  M.  R.  DAVIES 


Cynorthwywr  Technegol : 
RALPH  JONES 


Prif  Glerc  : 

D.  J.  G.  GRIFFITHS 


Clercod  : 

C.  B.  JONES  (Prif  Glerc  Cynorthwyol) 
Miss  M.  A.  DAVIES 
Miss  E.  O.  JONES 


—8— 


SOCIAL  CONDITIONS  OF  THE  AREA 

The  Carmarthen  Rural  District  covers  an  area  of  202,  733  acres 
and  has  29  Parishes  which  for  Public  Health  Administration  purposes 
are  divided  into  three  divisions  each  being  under  the  supervision  of 
a Public  Health  Inspector. 

The  Divisions  are  as  follows  : — 

Carmarthen  Division  ...  Parishes  of  Abergwili,  Abernant, 

Cynwyl  Elfed,  Llanpumsaint,  Llan- 
gain,  Llangynog,  Llanllawddog, 
Llanstephan,  Newchurch,  Meidrim, 
Trelech-ar-Betws  and  Part  of  St. 
Clears. 

Llangendeirne  Division  ...  Parishes  of  Llanarthney,  Llan- 

ddarog,  Llangunnor,  Llandyfaelog, 
Llangendeirne  and  St.  Ishmael. 

Whitland  Division  ...  Parishes  of  Laughame  Township, 

Llanboidy,  Llanddowror,  Llan- 
gynin,  Llanwinio,  Cilymaenllwyd, 
Henllanfallteg,  Llandissilio-East, 
Eglwyscummin,  Pendine,  Whitland 
and  Part  of  St.  Clears. 

For  Registration  purposes  the  area  is  divided  into  the  following 
four  Registration  Sub-Districts  : — 

Abergwili,  Llangain  and  St.  Clears  (Carmarthen  Rural). 

Llangendeirne. 

Cynwyl. 

Llanboidy. 

The  mid-year  home  population  as  estimated  by  the  Registrar 
General  for  1971  is  27,  780. 

The  area  is  mainly  agricultural,  the  inhabitants  being  engaged  in 
farming  and  allied  trades.  Milk  factories  are  situated  at  Whitland, 
St.  Clears  and  Pensam  (Llangunnor). 

Part  of  the  parishes  of  Llanarthney,  Llanddarog  and  Llangen- 
deirne border  on  the  anthracite  coalfield,  and  naturally  the  main 
occupation  of  that  area  is  coal  mining. 

There  are  a number  of  quarries  throughout  the  rural  area,  some 
of  which  produce  lime  used  extensively  by  the  farming  industry  and 
others  producing  chippings  and  tarmacadam  used  throughout  the  area 
for  road  construction  and  maintenance  in  general  building  work. 

No  particular  occupation  (coal  mining  excepted)  can  be  said  to 
have  any  prejudicial  effect  upon  the  health  of  the  people. 


■9— 


AMODAU  CYMDEITHASOL  YR  ARDAL 

Mae  202,  733  o aceri  yn  Nosbarth  Gwledig  Caerfyrddin,  a 29 
o Blwyfi  a rhennir  rhain  i dri  rhanbarth  ar  gyfer  Gweinyddu  Iechyd 
Cyhoeddus,  a phob  un  o’r  tri  dan  oruchwyliaeth  Arolygwr  Iechyd 
Cyhoeddus. 

Mae’r  Rhanbarthau  fel  a ganlyn  : — 

Rhanbarth  Caerfyrddin  ...  Plwyfi  Abergwili,  Abernant,  Cyn- 

wyl  Elfed,  Llanpumsaint,  Llangain, 
Llangynog,  Llanllawddog,  Llan- 
steffan,  Llan  Newydd,  Meidrim, 
Trelech-ar-Betws,  a Rhan  o San 
Cler. 

Rhanbarth  Llangyndeyrn  . . . Plwyfi  Llanarthne,  Llanddarog, 

Llangynwr,  Llandyfaelog,  Llan- 
gyndeyrn, a Sant  Ishmael. 

Rhanbarth  Hen  Dy  Gwyn  Plwyfi  Tref  Lacharn,  Llanboidy, 

Llanddowror,  Llangynin,  Llanwin- 
io,  Cilymaenllwyd,  Henllanfallteg, 
Llandissilio-Dwyrain,  Eglwyscym- 
un,  Pentwyn,  Hen  Dy  Gwyn  a 
Rhan  o San  Cler. 

Ar  gyfer  Cofrestru,  rhennir  yr  ardal  i’r  pedwar  Is-Ddosbarth- 
iadau  Cofrestru  canlynol  : — 

Abergwili,  Llangain  a San  Cler  (Gwledig  Caerfyrddin). 

Llangyndeyrn. 

Cynwyl. 

Llanboidy. 

Poblogaeth  gartref  canol  y flwyddyn  1971  fel  a amcangyfrifwyd 
gan  y Cofrestrydd  Cyffredinol,  yw  27,  780. 

Ardal  amaethyddol  yw  hi  yn  bennaf  gyda’r  trigolion  yn  ym- 
wneud  a ffermio  a’r  crefftau  sy’n  gysylltiedig  a hynny. 

Mae  ffatrioedd  llaeth  yn  Hen  Dy  Gwyn,  San  Cler  a Phensarn 
(Llangunnor). 

Mae  rhan  o blwyfi  Llanarthne,  Llanddarog,  a Llangyndeyrn  yn 
ffinio  a’r  maes  glo  caled  ac  yn  naturiol  prif  waith  yr  ardal  honno 
yw’r  gwaith  glo. 

Mae  nifer  o chwareli  yn  yr  ardal  wledig,  rhai  ohonynt  yn  cyn- 
hyrchu  calch  a ddefnyddir  yn  helaeth  gan  y diwydiant  amaethyddol, 
ac  eraill  yn  cynhyrchu  man-gerrig  a tharmac  a ddefnyddir  yn  yr 
holl  ardal  i wneud  ffyrdd  ac  ar  gyfer  adeiladu. 

Does  dim  un  gwaith  arbennig  (ag  eithrio’r  gwaith  glo)  y gellir 
dweud  sy’n  cael  effaith  niweidiol  ar  iechyd  y bobl. 


—10— 


The  Rateable  value  of  the  area  is  £623,348  the  sum  represented 
by  a Penny  Rate  £5,823  and  the  number  of  dwellings  according  to 
the  Rate  Book  is  10,019. 


Comparison  for  the  last  five  years. 


Year 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

Population 

27,990 

28,100 

27,950 

27,870 

27,780 

Rateable  Value 

£567,9021 

£584,580 

£600,222 

£627,119 

£623, 34S 

Penny  Rate  ...  ...  , | 

£2,202 

£2,290 

£2,362 

£2,495 

£5,823 

Dwellings  ...  ...  | 

9,653! 

9,739 

9,828 

9,887 



10,019 

Public  Swimming  Baths : 

There  are  no  public  swimming  baths  in  the  area  of  the  rural 
district. 


VITAL  STATISTICS 


Live  Births  : 


Males 

Females 

Total 

Legitimate  

207 

185 

392 

Illegitimate  

14 

6 

20 

221 

191 

412 

Birth  rate  per  1,000  estimated 

home  population — 14.8. 

Still  Births  : 

Males 

Females 

Total 

Number 

3 

1 

4 

Rate  per  1,000  total  live  and 
still-births 

10 

Rate  per  1,000  estimated  home 
population 

... 

, . . ... 

0.14 

Total  Live  and  Still-Births 

224 

192 

416 

Infant  Deaths  (deaths  under  1 year) 

5 

9 

14 

—11— 


Gwerth  Trethiannol  yr  ardal  yw  £623,348,  y Gyfradd  Geiniog 
vn  £5,823  a nifer  yr  anheddau  yn  61  y Llyfr  Trethi  yw  10,019. 


Cymhariaeth  o’r  pum  mlynedd  ddiwethaf. 


Blwyddyn 

1967 

1968  i 

1969  i 

1970 

1971 

Poblgaeth 

27,990 

28,100 

27,950 

27,870 

27,780 

Gwerth  Trethiannol  ... 

£567,902' 

£584,580 

£600,222 

£627,119' 

£623,348 

Treth  Geiniog 

£2,202 

£2,290 

£2,362' 

£2,495 

£5,823 

Anheddau  ...  ...  i 

9,65  3i 

9,739 

9,828, 

9,887 

10,019 

Pyllau  Nofio  Cyhoeddus  : 

Does  dim  un  pwll  nofio  cyhoeddus  yn  ardal  y dosbarth  gwledig. 


YSTADEGAU  HANFODOL 


Byw-anedigion  : 


Gwryw 

Benyw 

Cyfanrif 

Cyfreithlon 

207 

185 

392 

Anghyfreithlon 

14 

6 

20 

221 

191 

412 

Cyfradd  geni  yn  61  y 1,000  o amcangyfrif  y boblogaeth  cartref — 
14.8. 

Manv-anedigion  : 

Gwryw 

Benyw 

Cyfanrif 

Nifer  ... 

Cyfradd  yn  61  y 1,000  o gyfan- 

3 

1 

4 

rif  y byw  a’r  marw-anedigion 
Cyfradd  yn  61  y 1,000  a amcan- 

... 

... 

10 

gyfrif  y boblogaeth  cartref 

... 

... 

0.14 

Cyfanrif  y Byw  a’r  Marw-Anedig- 

ion 

224 

192 

416 

Marwolaethau  Babanod  (Marwol- 

aethau  dan  1 oed) 5 


9 14 


-12- 


Causes  of  Infant  Deaths  : 

Enteritis  and  other  Diarrhoeal  Diseases  ...  1 

Other  Forms  of  Heart  Disease 1 

Congenital  Anomalies  ...  ...  ...  ...  3 

Birth  Injury,  Difficult  Labour  ...  ...  ...  5 

Other  causes  of  Perinatal  Mortality  4 


Ages  at  which  Infant  Deaths  occurred  : — 

Under  1 week  ...  ...  ...  10 

1 week  and  under  4 weeks  ...  2 

4 weeks  and  under  1 year  ...  2 

Infant  Mortality  Rates  : 

Total  infant  deaths  per  1,000  live  births 34 

Legitimate  infants  per  1,000  legitimate  live  births  ...  36 

Illegitimate  infants  per 1,000  illegitimate  live  births  ...  — 

Maternal  Mortality  : 

Number  of  Deaths  ...  ...  Nil 

Males  Females  Total 

Deaths  (All  Ages) 186  168  354 

Death  rate  per  1,000  estimated  home  population — 12.7. 


—13— 


Achosion  Marwolaethau  Babanod  : 

Llid  yr  Ymysgaroedd  Coludwst  a Chief ydau 

Rhydd  

Clefydau  Eraill  y Galon  ... 

Anffurfiadau  Cynhenid 

Nam-geni,  Esgor  Anodd  ... 

Achosion  Eraill  O Farwolaethau  Am-Eni 


1 

1 

3 
5 

4 


Oedran-marw’r  Babanod  : 

O dan  1 wythnos  ...  ...  10 

Un  wythnos  ac  o dan  4 wythnos  ...  2 

4 wythnos  ac  o dan  1 flwydd  oed  2 

Cyfradd  Marwolaethau  Babanod  : 

Cyfanrif  marwolaethau  babanod  yn  61  y 1,000  o’r  byw- 

anedigion  ...  ...  ...  ...  34 

Babanod  cyfreithlon  yn  61  y 1,000  o’r  byw-anedigion 

cyfreithlon  ...  ...  36 

Babanod  anghyfreithlon  yn  61  y 1,000  o’r  byw-anedigion 
anghyfreithlon  ...  — 

Marwolaethau  Mamolaeth  : 

Nifer  y marwolaethau  ...  ...  Dim  Un 

Gwryw  Benyw  Cyfanrif 

Marwolaethau  (Pob  Oedran)  ...  186  168  354 

Cyfradd  Marwodaethau  yn  61  y 1,000  o’r  Amcangyfrif  y Bobl- 
ogaeth  Cartref — 12.7. 


Vital  Statistics  and  Comparison  for  the  last  Five  Years  : 


14 


Infant  Deaths 
(under  1 year) 
1 

Rate  per 
1,000 
Live 
Births 

| 34.0 

o 

VO 

rvj 

| 20.35 

OC 

vs 

rg 

| 21.68 

| 18.0 

o’ 

Tf 

r-H 
»— » 

00 

Os 

OO 

1 

Vlatemal 

Deaths 

Rate  per 
1,000 
Total 
Births 

000  1 

000  1 

000  I 

000  1 

OO’O  I 

Not 

available 

6 

z 

1 

I 

1 

1 

1 

1 1 

c/> 

X 

e 

m 

i 

Rate  per 
1,000 
Live  and 
Still-Births 

o 

d 

t-H 

| 23.0 

q 

oo’ 

F-H 

O 

vs 

sd 

»— < 

SO 

OO 

l-H 

12.0 

CO 

1 

No. 

O 

r— 1 

r- 

r-- 

1 

Deaths 
11  causes) 

Rate  per 
1,000 

Population 

| *12.7 

14.4 

vs 

| 12.3 

| 12.79 

9 11 

03  ^ 
x— ✓ 

ii 

1 

No.  | 

^1" 

VS 

CO 

Q 

O 

405  t 
1 

345  |1 

i 

358  ’ 

i 

1 

C/3 

X 

t: 

S 

D 

Rate  per 
1,000 

Population 

| *14.8 

| 15.1 

| 14.1 

OO 

| 13.18 

16.0 

3 

'1 

No. 

.i 

ii 

412 

i 

i 

422 

393 

i 

417  i 

369  ' 

1 

Estimated 

I via  Li  “ i cai 

Home 

Population 

27,780 

27,870 

27,950 

o 

o 

OO 

(N 

27,990 

r- 

Os 

C/5 

<D 

a 

& 

1 

Year 

1971 

1970 

1969 

1968 

1967 

T3 

C 

C3 

*3) 

c 

W 

Adjusted  : Live  birth-rate  (comparability  factor  1.10)  = 16.3  per  1,000. 

Death  rate  (comparability  factor  1.11)  = 14.1  per  1,000. 


Ystadcgau  Hanfodol  a Chymhariacth  o’r  Puin  Mlyncdd  Ddiwctliaf  : 


15- 


*Cynhwyswyd  : Cyfradd  y byw-anedigion  (ffactor  cymharedd  1.10)  = 16.3  yn  61  y 1,000. 

Cyfradd  marw  (ffactor  cymharedd  1.11)  = 14.1  yn  61  y 1,000. 


-16- 


CLASSIFICATION  OF  DEATHS  1971 


Enteritis  and  Other  Diarrhoeal  Diseases 
Malignant  Neoplasm,  Buccal  Cavity  etc. 
Malignant  Neoplasm,  Oesophagus  ... 
Malignant  Neoplasm,  Stomach 
Malignant  Neoplasm,  Intestine 
Malignant  Neoplasm,  Lung,  Bronchus 
Malignant  Neoplasm,  Breast 
Malignant  Neoplasm,  Uterus 
Malignant  Neoplasm,  Prostate 
Leukaemia 

Other  Malignant  Neoplasms 

Diabetes  Mellitus 

Other  Endocrine  etc.  Diseases 

Anaemias 

Mental  Disorders 

Multiple  Sclerosis  ... 

Other  Diseases  of  Nervous  System 
Chronic  Rheumatic  Heart  Disease  ... 
Hypertensive  Disease 
Ischaemic  Heart  Disease  ... 

Other  Forms  of  Heart  Disease 
Cerebrovascular  Disease 
Other  Diseases  of  Circulatory  System 
Pneumonia 

Bronchitis  and  Emphysema  ... 

Asthma 

Other  Diseases  of  Respiratory  System 
Peptic  Ulcer  ... 

Appendicitis  ... 

Cirrhosis  of  Liver  ... 

Other  Diseases  of  Digestive  System 
Nephritis  and  Nephrosis 
Hyperplasia  of  Prostate 
Other  Diseases,  Genito-Urinary  System 
Congenital  Anomalies 
Birth  Injury,  Difficult  Labour,  etc. 
Other  Causes  of  Perinatal  Mortality 
Motor  Vehicle  Accidents  ... 

All  Other  Accidents  ... 

Suicide  and  Self-Inflicted  Injuries 


Males 

Females 

Total 

1 

— 

1 

— 

1 

1 

1 

2 

3 

7 

2 

9 

6 

6 

12 

8 

1 

9 

— 

3 

3 

— 

1 

1 

1 

— 

1 

1 

2 

3 

6 

8 

14 

2 

5 

7 

— 

1 

1 

— 

1 

1 

— 

1 

1 

1 

— 

1 

2 

— 

2 

4 

— 

4 

3 

8 

11 

51 

44 

95 

6 

14 

20 

25 

40 

65 

11 

4 

15 

9 

2 

11 

8 

5 

13 

1 

— 

1 

5 

1 

6 

1 

— 

1 

1 

— 

1 

— 

1 

1 

— 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

— 

4 

1 

— 

1 

2 

2 

4 

1 

4 

5 

2 

2 

4 

3 

— 

3 

7 

2 

9 

4 

3 

7 

186 

168 

354 

Deaths  in  Age  Groups 

0 — 1 years — 14 
5 — 14  years — 3 
15 — 24  years — 3 
25 — 34  years — 5 


35 — 44  years — 7 

45 — 54  years — 20 
55 — 64  years — 62 
65 — 74  years — 95 
75  and  over  — 145 


17— 


DOSBARTHIAD  Y MARWOLAETHAU  1971 


Llid  yr  Ymysgaroedd  Coludwst  a Chlefyd- 

Gwrywod 

Benywod 

Cyfanr 

au  Rhydd  Eraill 

1 

— 

1 

Tyfiant  Milain,  Y Geg  etc. 

— 

1 

1 

Tyfiant  Milain,  Y Llwnc 

1 

2 

3 

Tyfiant  Milain,  Y Stumog 

Tyfiant  Milain,  Y Coluddion  y Perfeddyn 

7 

2 

9 

Bach 

6 

6 

12 

Tyfiant  Milain,  Yr  Ysgyfaint  a’r  Broncws 

8 

1 

9 

Tyfiant  Milain,  Y Fron  ... 

— 

3 

3 

Tyfiant  Milain,  Y Groth 

— 

1 

1 

Tyfiant  Milain,  Y Prostad 

1 

— 

1 

Canser  y Gwaed  ... 

1 

2 

3 

Tyfiannau  Milain  Eraill  ... 

6 

8 

14 

Clef  yd  Siwgr 

2 

5 

7 

Clefydau  Endocringol  Eraill 

— 

1 

1 

Anemiau 

— 

1 

1 

Anhwylderau  Meddyliol  ... 

— 

1 

1 

Y Parlys  Ymledol 

1 

— 

1 

Afiechydon  Newrolegol  Eraill 

2 

— 

2 

Clefyd  Rhematig  y Galon  ; Cronig 

4 

— 

4 

Gorbwysedd  Gwaed 

3 

8 

11 

Clefyd  Iscemig  y Galon  ... 

51 

44 

95 

Clefydau  Eraill  y Galon  ... 

6 

14 

20 

Afiechyd  Cerebro-wythiennol 

25 

40 

65 

Clefydau  Eraill  y Gyfundrefn  Gylchredol 

11 

4 

15 

Newmonia  ... 

9 

2 

11 

Broncitis  ac  Emffysema  ... 

8 

5 

13 

Asthma 

1 

— 

1 

Clefydau  Anadlol  Eraill  ... 

5 

1 

6 

Briw  Peptig 

1 

— 

1 

Llid  Atodiad  y Coluddyn  ... 

1 

— 

1 

Sirosis  yr  afu 

— 

1 

1 

Clefydau  Eraill  y Gyfundrefn  Treulio  ... 

— 

1 

1 

Neffritis  a Neffrosis 

1 

1 

2 

Gordyfiant  y Prostad 

Clefydau  Eraill  y Gyfundrefn  Genedo — 

4 

— 

4 

Arennol  ... 

1 

— 

1 

Anffurfiadau  Cynhenid 

2 

2 

4 

Nam-geni,  Esgor  Anodd,  etc. 

1 

4 

5 

Achosion  Eraill  o Farwolaethau  Am-Eni 

2 

2 

4 

Damweiniau  Cerbydau 

3 

— 

3 

Pob  Damwain  Arall 

7 

2 

9 

Hunanladdiad  a Hunan-Niweidiau 

4 

3 

7 

186 


168 


354 


.Marwolaethau  Mewn  Grwpiau  Oedran 

0 — 1 oed — 14  35 — 44  oed — 7 

5 — 14  oed — 3 45 — 54  oed — 20 

15 — 24  oed—  3 55—64  oed—  62 

25—34  oed—  5 65—74  oed—  95 

75  a throsodd — 145 


—18 


Cancer 

The  number  of  deaths  from  cancer  in  recent  years  : — 


1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

Malignant  Neoplasm,  Buccal  Cavity  etc. 

— 

— 

1 

1 

1 

Malignant  Neoplasm — Stomach  ... 

11 

6 

9 

8 

j 

9 

Malignant  Neoplasm — Lung,  Bronchus  ... 

12 

8 

11 

12 

9 

Malignant  Neoplasm,  Breast 

3 

6 

1 

4 

3 

Malignant  Neoplasm,  Uterus 

2 - 

3 

6 

3 

1 

Malignant  Neoplasm,  Prostate  ...  ...  ...  I 

1 — 

— 

3 

2 

1 

Malignant  Neoplasm,  Intestine  ... 

— 

1 — 

8 

11 

12 

Malignant  Neoplasm,  Oesophagus 

— 

— 

2 

4 

3 

Other  malignant  neoplasm  etc.  ... 

24 

19 

23 

19 

14 

Totals  ... 

52 

42 

' 

63 

64 

53 

TUBERCULOSIS 
Respiratory  Tuberculosis  : 

During  the  year  six  new  cases  (2  males  ; 4 females)  were 
notified.  Although  this  is  two  less  than  in  the  previous  year  it  is 
obvious  that  continued  vigilance  is  necessary  in  an  endeavour  to 
reduce  the  incidence  of  the  disease,  if  not  completely  eliminate  it. 

The  persons  notified  were  in  the  following  age  groups  : — 

10 — 14  years — 1 55 — 64  years — 1 

20 — 24  years — 1 65 — 74  years — 1 

45 — 54  years — 1 75  years  and  over — 1 

No  death  from  the  disease  occurred  during  the  year. 

Non-Respiratory  Tuberculosis  : 

Five  new  cases  were  notified  (2  males  ; 3 females)  as  compared 
with  one  in  1970. 

The  cases  occurred  in  the  following  age  groups  : — 

25 — 34  years — 1 55 — 64  years — 1 

35 — 44  years — 1 75  years  and  over — 2 


—19. 


Canser 


Dangosir  isod  nifer  y marwolaethau  o ganser  yn  y blynyddoedd 
diweddar. 


1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

i 

Tyfiant  Milain,  Y Geg  ... 

— 

— 

— 

, 

1 

1 

Tyfiant  Milain,  Y Stumog 

11 

6 

9 

8 

9 

Tyfiant  Milain — Yr  Ysgyfaint  a’r  Broncws 

12 

8 

11 

12 

1 9 

Tyfiant  Milain,  Y Fron  ... 

i 3 

6 

1 

4 

3 

Tyfiant  Milain,  Y Groth  ... 

2 

3 

6 ; 

3 

1 

Tyfiant  Milian,  Y Prostad  ...  ...  ... 

— 

— 

3 

2 

1 

Tyfiant  Milain,  Y Coluddion  y Perfeddyn  Bach 

— 

— 

8 

11 

12 

Tyfiant  Milain,  Y Llwnc  ... 

— 

— 

2 1 

4 

3 

Tyfiant  Milain  Eraill 

24  i 

19 

23  ) 

19  i 

14 

Cyfanrifau 

52 

42 

63  1 

64  ; 

53 

DARFODEDIGAETH 
Darfodedigaeth  Anadlol  : 

Yn  ystod  y flwyddyn  hysbyswyd  chwech  achos  newydd  (2  wryw, 
4 benyw).  Er  bod  hyn  ddau  yn  llai  nag  yn  y flwyddyn  cynt,  mae’n 
amlwg  fod  rhaid  cadw  gwyliadwriaeth  barhaol  i geisio  lleihau  nifer 
achosion  y clefyd  os  nad  eu  dileu’n  llwyr. 

Roedd  y personau  hynny  yn  y grwpiau  oedran  canlynol  : — 
10—14  oed— 1 55—65  oed— 1 

20 — 24  oed — 1 65 — 74  oed — 1 

45 — 54  oed — 1 75  oed  a throsodd — 1 

Ni  fu  marwolaeth  oherwydd  y clefyd  yn  ystod  y flwyddyn. 

Darfodedigaeth  An-Anadlol  : 

Hysbyswyd  pump  achos  newydd  (2  wryw  ; 3 benyw)  o gymharu 
ag  un  yn  1970. 

Roedd  yr  achosion  hynny  yn  y grwpiau  oedran  canlynol  : — 
25—34  oed— 1 55—64  oed— 1 

35 — 44  oed — 1 75  oed  a throsodd — 2 


-20- 


TUBERCULOSIS  REGISTER—  NOTIFICATIONS  AND 

WITHDRAWALS 


| Respiratory 

Non- 

Respiratory 

Totals 

,1 

j ^ i 

F 

M 

F 

M 

1 

F 

Number  of  cases  on  Register 
1/1/71  

67 

30 

11 

15 

78 

45 

Number  of  cases  notified  for 
the  first  time  during  the 
year 

2 

4 

2 

3 

4 

7 

Number  of  transfers  from 
other  areas  during  the  year 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Number  of  cases  removed 
from  the  Register  during 
the  year  ... 

8 

' 4 

8 

4 

Number  of  cases  remaining 
on  the  Register  as  at 
31/12/71  

61 

30 

13 

18 

74 

48 

—21— 


COFRESTR  DARFODEDIGAETH— HYSBYSIANNAU  AC 

OL-DYNIADAU 


Anadlol 

An-anadlol 

Cyfanrif 

G I B 
1 

G 

B 

G 

B 

Nifer  yr  achosion  ar  y Gof- 
restr 1/1/71 

t 

67  j 30 
| 

2 ) 4 

11  i 

15 

78  i 

45 

Nifer  yr  achosion  a hysbys- 
wyd  am  y tro  cyntaf  yn 
ystod  y flwyddyn 

2 

3 

4 ' 

7 

Nifer  a drosglwyddwyd  o ar- 
daloedd  eraill  yn  ystod  y 
flwyddyn  ... 

1. 

-I- 

_ 

Nifer  yr  achosion  a ddile- 
wyd  oddi  ar  y Gofrestr  yn 
ystod  y flwyddyn 

8 j 4 

8 

4 

Nifer  yr  achosion  yn  parhau 
ar  y Gofrestr  ar  31/12/71 

i 

f 

61  30 

f 

13 

18 

74 

48 

-22- 


MASS  RADIOGRAPHY  SERVICE 

During  the  month  of  April  a Mobile  Unit  of  the  Mass  Radio- 
graphy Service  visited  Unigate  Foods  Ltd.,  Pensarn,  Carmarthen  to 
carry  out  a survey  of  the  employees.  During  the  visit  employees 
of  three  other  establishments  in  the  vicinity  were  also  X-rayed. 

The  total  number  examined  was  96. 

Of  the  above  number  one  abnormality  was  found  and  this  was 
referred  to  the  Chest  Physician  for  further  investigation. 

TUBERCULOSIS— INCIDENCE  AND  DEATH  RATES 
FOR  LAST  TWENTY  YEARS  1952-1971 


Incidence 

Deaths 

Case 

Rate  per 

1,000 

Death 

Rate  per 

1,000 

Population 

Population 

Year 

Non-  ; 

Non- 

Resp. 

Resp. 

Total 

Resp. 

Resp. 

Total 

1952 

.91 

.32 

1.23 

.17 

.03 

.20 

1953 

1.34 

.14 

1.48 

.10 

.03 

.13 

1954 

1.01 

.21 

1.22 

.18 

— 

.18 

1955 

1.16 

.21  ■ 

1.37 

.32 

.03 

.35 

1956 

.67 

.18 

.85 

.14 



.14 

1957 

.88  ' 

.03 

.91 

.11 

— 

.11 

1958 

.81 

.14 

.95 

.11 

l 

.11 

1959 

.39 

— 

.39 

.14 

— 

.14 

1960 

.53 

.11 

.64 

.10 

— 

.10 

1961 

.54 

.18 

.72 

.11 

1 

.11 

1962 

.61 

.04 

.65 

.07 

.03 

.10 

1963 

.11 

.07 

.18 

.04 

— 

.04 

1964 

.28 

.07 

.35 

— 

.03 

.03 

1965 

.18 

.03 

.21 

.03 

i 

.03 

1966 

.36 

.03 

.39 

— 

— 

— 

1967 

.25 

.07 

.32 

— 

— 

— 

1968 

.04 

— 

.04 

— 

— 

— 

1969 

.11 

.11 

.22 

— 

— 

— 

1970 

.29 

.04 

.33 

.04 

— 

.04 

1971 

.22 

.18 

.40 

— 

— 

— 

Average 

for  the 

twenty 

.53 

.64 

.08 

.01 

{ .09 

years 

Average 

for  the 

first  5 

1.02 

.21 

1.23 

.18 

.02 

.20 

year  period 

1952-1956 

Average 

for  the 

last  5 

.18 

.08 

.26 

.01 

.00 

.01 

year  period 

1967-1971 

—23— 


GWASANAETH  RADIOGRAFFAETH  DORFOL 


Yn  ystod  mis  Ebrill  bu’r  Gwasanaeth  Radiograffaeth  Dorfol  yn 
ymweid  a’r  Unigate  Foods  Cyf.,  Pensarn,  Caerfyrddin,  i wneud 
arolwg  o’r  gweithwyr  yno.  Yn  ystod  yr  ymweliad  cafodd  gweithwyr 
o dri  sefydliad  arall  yn  yr  ardal  y belydr-X. 

Archwiliwyd  cyfanrif  o 96. 

O’r  nifer  uchod,  roedd  un  abnormaledd  a chyfeiriwyd  hwn  at 
Ffisigwr  y Frest  am  archwiliad  pellach. 

DARFODEDIGAETH— DIGWYDDEDD  A CHYFRADDAU 
MARWOLAETH  AM  YR  UGAIN  MLYNEDD  DIWETHAF 

1952-1971 


Digwyddedd 

Marwolaethau 

Cyfradd  achos  yn  61  y 

Cyfradd  marwolaeth  yn  61 

1,000  o’r  boblogaeth 

y 1,000  o’r  boblogaeth 

Blwyddyn 

An- 

An- 

Anadlol 

Anadlol 

Cyfanrif 

Anadlol 

Anadlol 

Cyfanrif 

1952 

.91 

.32 

1.23 

.17 

.03 

.20 

1953 

1.34 

.14 

1.48 

.10 

.03 

.13 

1954 

1.01 

.21 

1.22 

.18 

— 

.18 

1955 

1.16 

.21 

1.37 

.32 

.03 

.35 

1956 

.67 

.18 

.85 

.14 

— 

.14 

1957 

.88 

.03 

.91 

.11 

1 

.11 

1958 

.81 

.14 

.95 

.11 

— 

.11 

1959 

.39 

— 

.39 

.14 

— 

.14 

1960 

.53 

.11 

.64 

.10 

— 

.10 

1961 

.54 

.18 

.72 

.11 

— 

.11 

1962 

.61 

.04 

.65 

.07 

.03 

.10 

1963 

.11 

.07 

.18 

.04 

— 

.04 

1964 

.28 

.07 

.35 

— 

.03 

.03 

1965 

.18 

.03 

.21 

.03 

— 

.03 

1966 

.36 

.03 

.39 

— 

— 

— 

1967 

.25 

.07 

.32 

— 

| 

_ 

1968 

.04 

— 

.04 

— 

1 

— 

1969 

.11 

.11 

.22 

— 

— 

— 

1970 

.29 

.04 

.33 

.04 

— 

.04 

1971 

.22 

.18 

.40 

— 

— , 

— 

Cyfartaledd 
am  yr  ugain 

.53 

.11 

.64 

.08 

.01  i 

.09 

mlynedd 

Cyfartaledd 
am  y cyfnod 
cyntaf  o bum 

1.02 

.21 

1.23 

.18  | 

.02  i 

.20 

mlynedd 

1952-1956 

Cytartaledd 
am  yr  ail 
gyfnod  o bum 

.18 

.08 

.26 

.01 

.00 

.01 

mlynedd 

1967-1971 

-24- 


GENERAL  PROVISION  OF  HEALTH  SERVICES 
IN  THE  AREA 


Laboratory  Facilities  : 

As  in  former  years  the  Public  Health  Laboratory,  situated  at 
the  West  Wales  General  Hospital,  Glangwili,  Carmarthen,  and  which 
is  under  the  direction  of  Dr.  H.  D.  S.  Morgan,  again  proved  of 
inestimable  value  to  the  health  services  of  the  area. 

Ambulance  Facilities : 

Ambulance  facilities,  including  facilities  for  the  transport  of 
sitting  car  cases,  are  under  the  control  of  the  County  Council. 

Home  Nursing  Service  : 

Twelve  district  nurses  in  direct  employ  of  the  County  Council 
in  the  following  districts  : — 

Drefach,  Ferryside,  Gorslas,  Laugharne,  Llanstephan,  Meidrim/ 
Trelech,  Pontyates,  Cynwyl  Elfed,  Llanboidy,  Llanarthney,  St. 
Clears  and  Whitland. 

In  addition  the  four  district  nurses  employed  in  the  Carmarthen 
Combined  district  undertake  duties  in  the  Rural  area. 

Child  Health  Clinics  : 

Ten  Child  Health  Clinics  in  the  area  viz  : — Carmarthen,  Ferry- 
side  , Cross  Hands,  Laugharne,  Llanstephan,  Meidrim,  Pendine, 
Pontyates,  St.  Clears  and  Whitland. 

Ante-Natal  Clinics  : 

One  Ante-Natal  clinic  : — Cross  Hands. 

The  Care  of  Unmarried  Mothers  and  their  Children  : 

Arrangements  are  made  for  unmarried  mothers  to  be  admitted 
to  one  of  the  following  hostels  : — Northlands,  Cardiff  ; Cwmdonkin 
Shelter,  Swansea  ; The  Llandaff  Diocesan  Moral  Welfare  Committee 
Hostel,  Penarth  or  the  St.  Martin’s  Home,  Hereford. 

This  is  the  responsibility  of  the  County  Council,  and  also  the  St. 
Davids  Diocesan  Moral  Welfare  Committee. 

Hospital  Accommodation  : 

General  Hospital  Facilities  : 

Hospital  facilities  are  available  at  Priory  Street  and  at  Glan- 
gwili, Carmarthen,  and  both  are  known  as  the  West  Wales  General 


—25— 


DARPARIAETH  GYFFREDINOL  O WASANAETHAU 
IECHYD  YN  YR  ARDAL 

Cyfleusterau  Labordy  : 

Fel  yn  y blynyddoedd  cynt  mae’r  Labordy  Iechyd  Cyhoeddus 
sydd  yn  Ysbyty  Gyffredinol  Gorllewin  Cymru,  Glangwili,  Caerfyrddin, 
ac  sy  o dan  gyfarwyddyd  Dr.  H.  D.  S.  Morgan,  eto  wedi  bod  o werth 
amhrisiadwy  i wasanaethau  iechyd  yr  ardal. 

Cyfleusterau  Ambiwlans  : 

Mae’r  cyfleusterau  ambiwlans,  yn  cynnwys  cyfleusterau  trafnid- 
iaeth  moduron  achosion  eistedd,  dan  reolaeth  y Cyngor  Sir. 

Gwasanaeth  Nyrsio  Cartref  : 

Deuddeg  o nyrsus  ardal  a gyflogir  yn  uniongyrchol  gan  y Cyngor 
Sir  yn  yr  ardaloedd  canlynol  : — 

Drefach,  Glan-y-Fferi,  Gorslas,  Lacharn,  Llansteffan,  Meidrim, 
Trelech,  Pontiets,  Cynwyl  Elfed,  Llanboidy,  Llanarthne,  San 
Cler  a Hen  Dy  Gwyn. 

Yn  ychwanegol  mae’r  pedair  nyrs  dosbarth  a gyflogir  yn  Nos- 
barth  Cyfunol  Caerfyrddin  yn  ymgymryd  a dyletswyddau  yn  ardal  y 
Dosbarth. 

Clinigau  Iechyd  Plant  : 

Mae  deg  o Glinigau  Iechyd  Plant  yn  yr  ardal,  sef  Caerfyrddin, 
Glan-y-Fferi,  Cross  Hands,  Lacharn,  Llansteffan,  Meidrim,  Pentwyn, 
Pontiets,  San  Cler  a Hen  Dy  Gwyn. 

Clinigau  Cyn-geni : 

Mae  un  clinig  Cyn-Geni  yn  Cross  Hands. 

Gofal  Mamau  Di-Briod  a’u  Plant : 

Gwneir  trefniadau  i dderbyn  mamau  di-briod  i un  o’r  hosteli 
canlynol  : — Northlands,  Caerdydd  ; Cwmdonkin  Shelter,  Abertawe  ; 
Hostel  Pwyllgor  Lies  Moesol  Esgobaeth  Llandaf,  Penarth,  neu  Cartref 
San  Martin,  Henffordd. 

Mae  hyn  yn  gyfrifoldeb  y Cyngor  Sir,  ac  hefyd  y Pwyllgor 
Lies  Moesol  Esgobaeth  Dewi  Sant. 

Gwelyau  yn  yr  Ysbyty  : 

Cyfleusterau  Cyffredinol  Ysbyty  : 

Mae  cyfleusterau  ysbyty  ar  gael  yn  Stryd  y Prior  ac  yn  Glan- 
gwili, Caerfyrddin,  a gelwir  y ddau  le  yn  Ysbyty  Cyffredinol  Gor- 


-26- 


Hospital.  The  Hospital  provides  treatment  for  general  medical  and 
surgical  diseases  for  the  whole  of  the  West  Wales  area.  The  West 
Wales  Hospital  Management  Committee  also  provide  beds  for 
geriatric  patients. 

Chiropody  Service  : 

(a)  The  County  Council  have  established  a chiropody  clinic 
at  Abergwili,  Bancffosfelen  and  Drefach. 

(b)  Voluntary  Organisations  have  established  clinics  at  Carway, 
Cefneithin,  Ferryside,  Gorslas,  Laughame,  Llanarthney, 
Llanstephan,  St.  Clears,  Whitland,  and  Coomb  Cheshire 
Home. 

Venereal  Diseases  : 

The  Regional  Hospital  Board  is  responsible  for  the  treatment 
of  Venereal  Diseases.  Clinics  where  free  treatment  may  be  obtained 
under  conditions  of  secrecy  and  confidence  are  held  at  the  West  Wales 
General  Hospital,  Glangwili,  Carmarthen. 

These  clinics  are  held  as  follows  : — 

Males  and  Females — First  and  Third  Friday  in  each  month 

2 p.m.  to  6 p.m. 

National  Assistance  Acts,  1948  and  1951  : 

Section  47  of  the  1948  Act — Removal  to  suitable  premises  of 
persons  in  need  of  care  and  attention. 

No  case  called  for  action  to  be  taken  by  the  Council  during  the 
year  now  under  review. 


—27— 


Uewin  Cymru.  Mae’r  Ysbyty  yn  darparu  triniaeth  ar  gyfer  clefydau 
cyffredinol,  meddygol  a llaw-feddygol  i holl  ardal  Gorllewin  Cymru. 
Mae  Pwyllgor  Rheoli  Ysbyty  Gorllewin  Cymru  hefyd  yn  darparu 
gwelyau  i gleifion  geriatrig. 

Gwasanaeth  Trin  Traed  : 

(a)  Mae’r  Cyngor  Sir  wedi  sefydlu  clinig  trin  traed  yn  Aber- 
gwili,  Bancffosfelen  a Drefach. 

(b)  Mae  Cymdeithasau  Gwirfoddol  wedi  sefydlu  clinigau  yng 
Ngharway,  Cefneithin,  Glan-y-Fferi,  Gorslas,  Lacharn, 
Llanarthne,  Llansteffan,  San  Cler,  Hen  Dy  Gwyn  a Chart- 
ref  Cheshire  Coomb. 

Clwyfau  Gwenerol  : 

Mae’r  Bwrdd  Ysbytai  Rhanbarthol  yn  gyfrifol  am  drin  Clefydau 
Gwenerol.  Gellir  cael  triniaeth  ddi-dal  a hynny’n  gwbl  gyfrinachol 
mewn  clinigau  yn  Ysbyty  Gyffredinol  Gorllewin  Cymru. 

Cynhelir  y clinigau  hyn  fel  a ganlyn  : — 

Gwrywod  a Benywod — Dydd  Gwener  cyntaf  a’r  trydydd  ym 

mhob  mis  2 p.m.  hyd  6 p.m. 

Deddfau  Cymorth  Gwladol,  1948  a 1951  : 

Adran  47  o’r  Ddeddf  1948 — Symud  i anheddau  addas  bersonau 
sydd  angen  gofal  a sylw. 

Nid  oedd  achos  lle’r  oedd  galw  am  i’r  Cyngor  weithredu  yn  ystod 
y flwyddyn  dan  sylw. 


■28— 


INFECTIOUS  DISEASES 


Infectious  diseases  cases  notified  during  the  year  were  as  follows  : 


Measles  ...  

Males 

22 

Females 

21 

Total 

43 

Dysentery  ... 

4 

6 

10 

Scarlet  Fever 

4 

1 

5 

Food  Poisoning  

1 

— 

1 

Infective  Jaundice 

1 

— 

1 

Respiratory  Tuberculosis 

2 

4 

6 

Non-Respiratory  Tuberculosis 

2 

3 

5 

Distribution  of  the  above  Infectious  Disease  cases  into  Parishes  : 


Parish 

Measles 

Dysentery 

Scarlet 

Fever 

Food 

Poisoning 

Infective 

Jaundice 

Repiratory 

Tuberculosis 

Non-Respiratory 

Tuberculosis 

Abergwili 

1 

3 

1 

Cilymaenllwyd 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

Llanarthney  ... 

3 

2 

— 

— 

— 

3 

— 

Llandissilio-East 

— 

. 

— 

— 

— 

— 

1 

Llandyfaelog  ... 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Llangendeirne 

13 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

Llangunnor  ... 

18 

2 

2 

— 

— 

— 

1 

Llanstephan  ... 

4 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

Newchurch 

2 

— 











St.  Clears 

— 









1 



St.  Ishmael  ... 

— 

5 

— 

— 

1 

1 

2 

VACCINATION  AND  IMMUNISATION 

Statistics  relating  to  Vaccination  and  Immunisation  during  the 
year  for  the  County  as  a whole,  given  by  the  County  Medical  Officer 
of  Health,  are  as  follows  : — 


—29— 


CLEFYDAU  HEINTUS 


Roedd  yr  achosion  o glefydau  heintus  a hysbyswyd  yn  ystod  y 
flwyddyn  fel  a ganlyn  : 


Freeh  Goch 
Gwaedlif  ... 

Dwvmyn  Goch 
Gwenwyn  Bwyd  ... 

Clefyd  Melyn  Heintus 
Darfodedigaeth  Anadlol  . . . 
Darfodedigaeth  An-Anadlol 


Gwrywod 

Benywod 

Cyfanrif 

22 

21 

43 

4 

6 

10 

4 

1 

5 

1 

— 

1 

1 

— 

1 

2 

4 

6 

2 

3 

5 

Gweler  isod  ddosbarthiad  o’r  Clefydau  Heintus  uchod  mewn 
Plwyfi  : 


Plwyf 

Freeh  Goch 

Gwaedlif 

Dwymyn  Goch 

Gwenwyn  Bwyd 

Clefyd  Melyn 
Heintus 

Darfodedigaeth 

Anadlol 

Darfodedigaeth 

An-Anadlol 

Abergwili 

1 

3 

1 

Cilymaenllwyd 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

Llanarthne 

3 

2 

— 

— 

— 

3 

— 

Llandisilio-Dwyrain  . . . 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

Llandyfaelog  ... 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Llangyndeyrn 

13 

1 

— 

— 

— 

— 

— 

Llangunnor  ... 

18 

2 

2 

— 

— 

— 

1 

Llansteffan 

4 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

Llan-newydd  ... 

2 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

San  Cler 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

Sant  Ishmael 

— 

5 

— 

— 

1 

1 

2 

BRECHIAD  A HEINTREIDDIAD 

Mae’r  ystadegau  a roir  gan  Swyddog  Meddygol  lechyd  y Sir 
am  Frechiad  a Heintreddiad  yn  ystod  y flwyddyn  am  y Sir  yn  gyfan, 
fel  a ganlyn  : — 


—30— 


BCG  Vaccination  (Whole  County) 


Contact  Scheme 

School  Children 

No.  skin  tested 

126 

1902 

No.  found  negative  ... 

115 

1693 

No.  vaccinated 

112 

1674 

Vaccination  of  persons  under  16 


Bom 

1971 

Born 

1970 

Born 

1969 

Born 

1968 

1964 

1967 

Other 

—16 

Boosters 

Triple  Antigen 

827 

581 

80 

32 

31 

11 

838 

Diphtheria/ tetanus 

3 

32 

1 

4 

5 

4 

605 

Tetanus 

1 

1 

— 

— 

19 

110 

152 

Polio 

785 

519 

88 

43 

54 

16 

859 

Measles 

— 

98 

86 

30 

38 

23 

— 

Rubella 

— 

— 

— 

— 

— 

869 

— 

SCHOOLS 

The  Local  Education  Authority  is  the  County  Council.  There 
are  45  Primary  Schools  (46  Deparunents)  and  4 Secondary  Schools 
within  the  Rural  area. 

No  schools  within  the  area  of  the  Rural  District  were  closed  on 
account  of  infectious  diseases  during  1971. 


Water  Supply  : 

Mr.  G.  G.  Thomas,  the  Council’s  Engineer  and  Surveyor  reports 
as  follows  on  the  position  at  the  end  of  1971. 

The  position  in  our  area  of  supply  during  the  year  under  review 
was  satisfactory  from  all  aspects. 

The  Morfa  Bychan  Scheme  was  officially  opened  on  19th  Nov- 
ember, 1971  although  it  was  operating  some  weeks  prior  to  that  date. 
The  advent  of  this  scheme  has  removed  the  annual  problems  pre- 
viously encountered  in  the  area,  of  summer  shortages,  and  is  of 
tremendous  benefit  to  that  community. 


—31— 


Brechiad  B.C.G.  (Sir  yn  gyfan) 


Cynllun  Cysylltiol 

Plant  Ysgol 

Nifer  a gafodd  brawf  croen 

126 

1902 

Nifer  y rhai  negyddol 

115 

1693 

Nifer  a frechwyd 

112 

1674 

Brechu  personau  o dan  16  oed 


Ganwyd 

1971 

Ganwyd 

1970 

Ganwyd 

1969 

Ganwyd 

1968 

1964- 

1967 

Eraill 
— 16 

Cyfnerthol 

Antigen  Triphlyg  ... 

827 

581 

80 

32 

31 

11 

838 

Diptheria/T  etanws 

3 

32 

1 

4 

5 

4 

605 

Tetanws 

1 

1 

— 

' 

19 

110 

152 

Polio 

785 

519 

88 

43 

54 

16 

859 

Freeh  Goch 

— 

98 

86 

30 

38 

23 

— 

Rwbela 

— 

— 

— 

— 

— 

869 

— 

YSGOLION 

Yr  Awdurdod  Addysg  Lleol  yw’r  Cyngor  Sir.  Mae  45  o Ysgol- 
ion  Cynradd  (46  o Adrannau)  a 4 Ysgol  Uwchradd  yn  yr  ardal 
Wledig. 

Ni  chaewyd  un  ysgol  yn  ardal  y Dosbarth  Gwledig  oherwydd 
clefydau  heintus  yn  ystod  1971. 


Cyflenwad  Dwr  : 

Mae  Mr.  G.  G.  Thomas,  Peiriannydd  a Syrfewr  y Cyngor,  yn 
rhoi’r  adroddiad  canlynol  ar  y sefyllfa  ddiwedd  1971. 

Roedd  sefyllfa’r  cyflenwad  yn  ein  hardal  yn  ystod  y flwyddyn 
dan  sylw  yn  foddhaol  ym  mhob  ystyr. 

Agorwyd  yn  swyddogol  Gynllun  Morfa  Bychan  ar  Dachwedd 
19eg  er  ei  fod  yn  gweithio  ychydig  wythnosau  cyn  y dyddiad  hwnnw. 
Mae  dyfodiad  y cynllun  hwn  wedi  dileu’r  problemau  blynyddol  a fu 
yn  yr  ardal  hon,  o brinder  dwr  yn  yr  haf,  ac  mae  o fudd  mawr  i’r 
ardal  honno. 


•32— 


During  1972  a start  will  be  made  on  extending  the  benefits  of 
this  scheme  to  the  areas  North  of  Whitland  such  as  Henllan  Amgoed, 
Henllanfallteg  and  Cefn-y-Pant  which  have  waited  for  this  most 
essential  service  with  great  patience  over  a period  of  years. 

Difficulties  on  the  automation  of  the  Capel  Dewi  Treatment 
Plant  during  the  year  proved  very  difficult  to  solve  in  spite  of  the 
efforts  of  the  Council’s  Consulting  Engineers.  This  has  delayed  the 
implementation  of  further  extensions  in  the  Eastern  Area. 

Extensions  to  the  mains  were  carried  out  at  Llanglydwen, 
Laugharne  Road  and  in  the  Gynnin  area  during  the  year,  thus 
providing  mains  water  to  a further  80  properties,  including  a high 
percentage  of  farms. 

A further  stage  in  the  implementation  of  the  Towy  Water  in  the 
St.  Ishmael  area  should  be  started  in  1972  with  the  construction  of 
two  service  reservoirs  in  the  Llansaint  area. 

One  major  project  still  required  in  the  area  is  the  Cwmtawel 
Scheme  which  will  utilize  the  water  at  Cwmtawel  Reservoir  pre- 
viously owned  by  the  Carmarthen  Borough  Council  and  to  be  trans- 
ferred to  the  Rural  District  Council  in  return  for  a supply  from  the 
Towy  Scheme.  This  new  scheme  will  provide  a Treatment  Plant 
at  Cwmtawel  and  water  will  then  be  pumped  to  a new  f million 
gallon  reservoir  to  be  constructed  at  Foel  Fawr  near  the  Carmarthen 
Golf  Club.  From  there  water  will  gravitate  to  areas  West  of 
Carmarthen  and  supersede  the  small  village  supplies  now  serving 
Talog  and  Abernant  and  link  eventually  with  the  Western  Area 
Scheme. 

A total  of  167  samples  were  taken  from  various  sources  for 
analysis.  Of  this  number  7 were  shown  to  be  slightly  sub-standard 
and  immediate  action  was  taken  in  all  such  cases  to  rectify  the 
situation. 

Rainfall  records  for  the  year  were  as  follows  : — 


Carmarthen 

Whitland 

Gorslas 


1970 

50.43" 


1971 

48.26" 


54.80" 


45.73" 


69.66" 


54.73" 


—33— 


Yn  ystod  1972,  dechreuir  ymestyn  buddiannau’r  cynllun  hwn  i 
ardaloedd  i’r  Gogledd  o Hen  Dy  Gwyn  fel  Henllan  Amgoed,  Hen- 
llanfallteg  a Cefn-y-pant,  sy  wedi  aros  am  y gwasanaeth  mwyaf 
angenrheidiol  hwn  gydag  amynedd  mawr  am  flynyddoedd. 

Bu’r  anhawsterau  ynglyn  a mecanyddiaeth  yr  Offeriant  Triniaeth 
Capel  Dewi  yn  ystod  y flwyddyn  yn  anodd  iawn  eu  datrys  ar  waethaf 
ymdrechion  Peiriannwyr  Ymgynghorol  y Sir.  Mae  hyn  wedi  rhwystro 
gweithredu  ymestyniadau  pellach  yn  yr  Ardal  Ddwyreiniol. 

Gwnaed  ymestyniadau  i’r  prif  bibellau  dwr  yn  Llanglydwen, 
Ffordd  Lacharn  ac  yn  ardal  Gynnin  yn  ystod  y flwyddyn,  ac  felly’n 
darparu  prif-gyflenwad  dwr  i 80  yn  rhagor  o dai  yn  cynnwys  canran 
uchel  o ffermydd. 

Fe  ddylid  dechrau  ar  gam  ymhellach  yn  nefnydd  Dwr  y Tywi 
yn  ardal  Sant  Ishmael  yn  1972,  gydag  adeiladu  dwy  gronfa  ddwr 
i wasanaethu  ardal  Llansaint. 

Un  cynllun  pwysig  arall  sy’n  angenrheidiol  yn  yr  ardal  o hyd 
yw’r  Cynllun  Cwmtawel  a fydd  yn  defnyddio’r  dwr  yng  Nghronfa 
Cwmtawel  a fu  ym  meddiant  Cyngor  Bwrdeisdref  Caerfyrddin  ac 
sydd  i’w  drosglwyddo  i’r  Gyngor  Dosbarth  Gwledig  yn  gyfnewid  am 
gyflenwad  o Gynllun  y Tywi.  Fe  fydd  y cynllun  newydd  hwn  yn 
darparu  Offeriant  Triniaeth  yng  Nghwm  Tawel,  ac  yna  pympir  y 
dwr  i gronfa  newydd  sy’n  f miliwn  o alwyni  i’w  adeiladu  yn  Foel 
Fawr  ger  Clwb  Golff  Caerfyrddin.  Oddiyno  bydd  dwr  yn  rhedeg 
i ardaloedd  i’r  gorllewin  o Gaerfyrddin  ac  yn  disodli’r  cyflenwadau’r 
pentrefi  bach  sy  ar  hyn  o bryd  yn  gwasanaethu  Talog  ac  Abernant, 
ac  yn  cysulltu  gydag  amser  a Chynllun  Ardal  y Gorllewin. 

Cymerwyd  167  o samplau  o wahanol  ffynonellau  i’w  dadansoddi, 
a gwelwyd  bod  7 o’r  rhain  ychydig  yn  i's  na’r  safon,  a chymerwyd 
camau  ar  unwaith  ymhob  un  o’r  achosion  i unioni’r  sefyllfa. 

Roedd  y ffugurau  glaw  am  y flwyddyn  fel  a ganlyn  : — 


Caerfyrddin 
Hen  Dy  Gwyn 
Gorslas 


1970 

50.43" 

54.80" 


1971 

48.26" 


45.73" 


69.66" 


54.73" 


— 34- 


Dwelling  Houses  and  number  of  population  supplied  from  Public 
Water  Mains  are  as  follows  : — 


Parish 

Houses 

supplied 

from 

Stand- 

pipes 

Houses 
connected 
to  mains 

Total 

Pop- 

ulation 

Abergwili  ) 

Cynwyl  Elfed  ) Llawddog 

Newchurch  ) Supply 

Llanpumsaint  ) 
Llanllawddog  ) 

Nil 

879 

879 

2812 

Abernant 

9 

21 

30 

96 

Pendine 

Nil 

89 

89 

285 

Henllanfallteg 

Nil 

21 

21 

70 

Whitland 

Nil 

490 

490 

1568 

Trelech-ar-Betws 

Nil 

47 

47 

150 

St.  Ishmael  ... 

Nil 

437 

437 

1398 

Cilymaenllwyd 

Nil 

54 

54 

173 

Llandissilio  East  ... 
Llanboidy  ) Gynnin 

Nil 

71 

71 

227 

Llanwinio  ) Scheme 
Laugharne  ) 

St.  Clears  ) 

Eglwyscummin  ) 

Llanddowror  ) Western 

Meidrim  ) Area 

Nil 

272 

272 

870 

Llangain  ) Scheme 

Llangynog  ) 

Llanstephan  ) 

Llangynin  ) 

Llangendeirne  ) 

Llanarthney  ) Eastern 

Llanddarog  ) Area 

Nil 

1954 

1954 

6252 

Llangunnor  ) Scheme 

Llandyfaelog  ) 

Nil 

2892 

2892 

9254 

Total 

9 

7227 

7236 

23155 

Sewerage  : 

Mr.  G.  G.  Thomas,  the  Council’s  Engineer  and  Surveyor  reports 
as  follows  on  the  position  at  the  end  of  1971. 

The  year  under  review  has  been  a very  busy  one  in  the  field  of 
sewerage  and  sewage  disposal. 

Under  the  new  method  of  financing,  schemes  costing  less  that 
£100,000  are  paid  for  from  the  “Local  Pool”  whilst  those  costing 
over  that  figure  are  still  subject  to  Welsh  Office  control. 

The  contract  for  relaying  the  old  sewers  in  the  Corran  Brook, 
Laugharne  was  completed  during  the  first  half  of  the  year,  thus 
allowing  the  River  Authority  to  carry  out  flood  work  on  the  Corran 


—35— 


Mae  nifer  y Tai  Annedd  a’r  boblogaeth  sy’n  derbyn  y Prif 
Gyflenwad  Dwr  Cyhoeddus  fel  a ganlyn  : — 


Plwyf 

Tai  sy’n 
cael  dwr 
o’r  tap 
with  ochr 
y ffordd 

Tai  wedi 
eu  cysyll- 
tu  ar  Prif 
Gyflen- 
wad dwr 

Cyfanrif 

Poblo- 

gaeth 

Abergwili 

) 

Cynwyl  Elfed 

) Cyflenwad 

Llan  Newydd 

) Llawddog 

Dim 

879 

879 

2812 

Llanpumsaint 

) 

Llanllawddog 

) 

Abemant 

9 

21 

30 

96 

Pentwyn 

Dim 

89 

89 

285 

Henllanfallteg 

Dim 

21 

21 

70 

Hen  Dv  Gwyn 

Dim 

490 

490 

1568 

Trelech-a’r-Betws  ... 

Dim 

47 

47  i 

150 

Sant  Ishmael 

Dim 

437 

437 

1398 

Cilymaenllwyd 

Dim 

54 

54  1 

173 

Llandisilio-Dwyrain 

Dim 

71 

71 

227 

Llanboidy  ) 

Cynllun 

Llanwinio  ) 

Gynin 

Dim 

272 

272 

870 

Lacharn 

) 

San  Cler 

) 

Eglwyscymun 

) 

Llanddowror 

) Cynllun 

Meidrim 

) Ardal 

Llangain 

) Orllewinol 

Dim 

1954 

1954  I 

6252 

Llangynog 

) 

Llansteffan 

) 

Llangynin 

) 

Llangyndeym 

) 

Llanarthne 

) Cynllun 

Llanddarog 

) Ardal 

Llangunnor 

) Dwyreiniol 

Dim 

2892 

2892 

9254 

Llandyfaelog 

) 

Cyfanrif 

9 

7227 

7236 

23155 

Carthffosiaeth  : 

Mae  Mr.  G.  G.  Thomas,  Peiriannydd  a Syrfewr  y Cyngor,  yn 
rhoi’r  adroddiad  canlynol  ar  y sefyllfa  ddiwedd  1971. 

Mae’r  flwyddyn  dan  sylw  wedi  bod  yn  un  brysur  iawn  ym  maes 
carthffosiaeth  a difodi  carthion. 

O dan  y drefn  gyllidol  newydd,  telir  am  gynlluniau  sy’n  costio 
Ihi  na  £100,000  o’r  “Gronfa  Leol”  tra  bod  y rhai  sy’n  costio  mwy 
na’r  ffugur  yna  yn  dal  i fod  dan  reolaeth  y Swyddfa  Gymraeg. 

Cwblhawyd  y contract  o ail-osod  yr  hen  garthffosydd  yn  y Corran 
Brook,  Lacharn,  yn  ystod  hanner  cyntaf  y flwyddyn  ac  felly’n  can- 
iatau’r  Awdurdod  Afonydd  i gario  allan  waith  gorlifo  ar  y Corran 


-36- 


Brook  to  prevent  flooding  in  certain  parts  of  Laugharne  which  has 
been  a regular  occurrence  for  many  years  during  heavy  winter  rains. 

Schemes  were  commenced  at  Four  Roads  and  Llanddowror, 
and  the  one  for  Four  Roads  was  virtually  completed  by  the  end  of 
1971.  The  Llanddowror  scheme  has  presented  difficulties  in  parts 
with  very  wet  ground  conditions  but  this  scheme  also  will  be  oper- 
ational in  1972.  Towards  the  end  of  the  year  tenders  were  invited 
to  carry  out  two  extensions  to  the  Llangunnor  scheme,  one  on  the 
Capel  Dewi  Road  and  the  other  in  the  Pensarn  area. 

Work  has  also  proceeded  during  the  latter  part  of  the  year  on  the 
reconstruction  of  the  Trelech  Treatment  Plant  but  here  delays  in 
delivery  of  equipment  have  caused  the  completion  to  be  delayed. 

After  all  the  delays  experienced,  work  was  eventually  started 
during  the  latter  part  of  the  year  on  the  Llanddarog/Porthyrhvd 
scheme  and  good  progress  was  made  in  the  time  under  review. 

During  the  year,  in  order  to  prepare  schemes  at  a faster  rate, 
consultants  have  been  engaged  and  it  is  anticipated  that  schemes  will 
commence  in  1972  for  Llanpumsaint,  Llangain  and  possibly  Bron- 
vvydd  and  Peniel. 


RODENT  CONTROL 

The  following  table  summarises  the  number  of  properties  in- 
spected during  the  year  and  the  number  found  to  be  infested. 


Type  of  Property 

1 

Non- 

Agricultural 

Agricultural 

1 (a)  Total  number  of  properties  (includ- 

ing nearby  premises)  inspected  follow- 
ing notification 

256 

104 

(b)  No.  infested  by  (i)  Rats 

232 

102 

(ii)  Mice  ... 

12 

2 

2 (a)  Total  number  of  properties  inspected 

for  rats  and/or  mice  for  reasons 
other  than  notification 

562 

105 

(b)  No.  infested  by  (i)  Rats 

324 

15 

(ii)  Mice  ... 

65 

2 

During  the  year,  in  the  Pensarn  area  and  surrounding  districts, 
careful  attention  was  paid  to  the  use  of  bait  and  baiting  techniques 
in  view  of  the  warfarin  resistance  encountered  in  recent  years. 


-37- 


Brook  i atal  gorlifo  yn  rhannau  arbennig  o Lacharn  sy  wedi  digwydd 
yn  rheolaidd  dros  y blynyddoedd  yn  ystod  glawogydd  trwm  y gaeaf. 

Cychwynwyd  y Cynlluniau  yn  Pedair  Heol  a Llanddowror,  a 
chwblhaw^’d  yr  un  ar  gyfer  Pedair  Heol  erbyn  diwedd  1971.  Mae 
anhawsterau  wedi  codi  gyda  chynllun  Llanddowror  yn  y rhannau  lie 
roedd  y tir  311  wlyb  iawn  ond  fe  fydd  y cynllun  hwn  eto  yn  gweithio 
erbyn  1972.  Tua  diwedd  y flwyddyn  gwahoddwyd  cynigion  i gario 
allan  dau  ymestyniad  i gynllun  Llangunnor,  un  ar  Ffordd  Capel 
Dewi  a’r  Hall  3m  ardal  Pensarn. 

Mae  gwaith  hefyd  wedi  mynd  37mlaen  yn  ystod  rhan  olaf  y 
flwyddyn  ar  ail-lunio  Offeriant  Triniaeth  Trelech  ond  yma  mae  oedi 
3*ng  nghyflwyno  cyfarpar  wedi  achosi  oedi  3rng  ngorffen  y gwaith. 

Ar  61  yr  holl  oedi,  dechreuwyd  ar  y gwaith  o’r  diwedd  yn  ystod 
rhan  olaf  y flwwddyn  ar  gynllun  Llanddarog/Porthyrhyd  a chafwyd 
cynnydd  da  yn  y cyfnod  dan  sylw. 

Yn  ystod  y flwydd3rn,  er  mwyn  paratoi  cynlluniau’n  gyflymach, 
penodwyd  Peiriannwyr  a disgwylir  i g3Tnlluniau  ddechrau  yn  1972  ar 
gyfer  Llanpumsaint,  Llangain  ac  efallai  Bronwydd  a Peniel. 


RHEOLI  CNOFILOD 

Dengys  y dabl  isod  nifer  yr  adeiladau  a arolygwyd  yn  ystod  y 
flwyddyn  a’r  nifer  a gafwyd  yn  heigiannus. 


Math  0 Eiddo 

Heb  fod  yn 
Amaethyddol 

Amaethyddol 

1 (a)  Cyfanrif  yr  adeiladau  (yn  cynnwys 

adeiladau  cyfagos)  a arolygwyd  fel 
canlyniad  i hysbysiad 

256 

104 

(b)  Nifer  heigiannus  gan  (i)  lygod  mawr 

(ii)  lygod 

232 

12 

102 

2 

2 (a)  Cyfanrif  yr  adeiladau  a arolygwyd 

am  lygod  mawr  a/neu  lygod  am  res- 
ymau  eraill  i hysbysiad 

562 

105 

(b)  Nifer  heigiannus  gan  (i)  lygod  mawr 

(ii)  lygod 

324  | 15 

65  I 2 

Yn  ystod  y flwyddyn  3m  aradal  Pensarn  a’r  cylch,  rhoddwyd  sylw 
arbennig  i’r  defnydd  o abwyd  a dulliau  abwydo  oherwydd  y gwrth- 
safiad  i ‘warfarin’  yn  y blynyddoedd  diwethaf. 


—38— 


It  is  obvious  that  farmers  have  been  using  bait  haphazardly 
and  in  some  instances  warfarin  bait  for  long  periods  before  calling 
upon  the  services  of  the  local  authority. 

Tests  on  rats  caught  at  premises  in  Pensarn  by  the  Ministry  of 
Agriculture,  Fisheries  and  Foods  confirmed  an  infestation  of  Rattus 
rattus  (black  rat).  It  was  suspected  that  these  had  been  brought  to 
the  area  from  Liverpool  when  consignments  of  cattle  food  were 
delivered  by  lorry  to  Carmarthen.  This  has  now  ceased  and  the 
infestation  brought  under  control. 

The  Annual  ten  per  cent  baiting  and  the  first  maintenance 
treatment  of  the  sewer  systems  throughout  the  rural  area  were  carried 
out  during  the  months  of  May  and  June  when  255  manholes  were 
test  baited.  The  second  maintenance  treatment  was  undertaken  in 
November. 

The  Council’s  Sewage  Disposal  Works  and  Refuse  Disposal  Sites 
received  regular  visits  of  inspection  and  treatments  were  carried  out 
when  necessary. 

Residents  of  the  rural  area  were  again  assisted  by  the  Rodent 
Operators  in  dealing  with  complaints  concerning  ants,  flies,  bees, 
wasps,  bats  and  other  insect  pests  in  their  dwellings. 


—39— 


Mae’n  amlwg  bod  ffermwyr  wedi  defnyddio  abwyd  heb  gymryd 
gofal,  ac  mewn  rhai  achosion  wedi  defnyddio  ‘warfarin’  am  gyfnodau 
hir  cyn  galw  ar  wasanaeth  yr  awdurdod  lleol. 

Cadamhaodd  y profion  ar  lygod  raawr  a ddaliwyd  mewn  adeilad- 
au  ym  Mhensarn  gan  y Weinyddiaeth  Amaeth,  Pysgodfeydd  a Bwyd, 
heigiant  o Rattus  rattus  (llygod  mawr  du).  Amheuwyd  fod  rhain 
wedi  eu  cludo  i’r  ardal  o Lerpwl  pan  ddaethpwyd  a bwyd  gwartheg 
ar  lorri  i Gaerfyrddin.  Mae  hyn  nawr  wedi  peidio,  a’r  heigio  dan 
reolaeth. 

Yn  ystod  Alai  a Mehefin  gwnaed  y prawf  abwyd  blynyddol  a’r 
triniaeth  gynhaliaeth  gyntaf  ar  ddeg  y cant  o’r  cynlluniau  carthffos- 
iaeth  drwy’r  dosbarth  gwledig  pan  brofwyd  255  o agoriadau  i garth- 
ffosydd  gydag  abwyd.  Ymgymrwyd  a’r  ail  driniaeth  gynhaliaeth  ym 
mis  Tachwedd. 

Ymwelwyd  yn  ami  a Gweithiau  Difodi  Carthion  a Gwaredu 
Sbwriel  y Cyngor  i’w  harchwilio,  ac  ymdriniwyd  a’r  rhai  oedd  angen 
triniaeth. 

Cafwyd  cymorth  yn  yr  ardal  eto  gan  Weithredwyr  Cnofilod  wrth 
ddelio  a chwynion  ynglyn  a morgrug,  cler,  gwenyn  a gwenyn  meirch, 
ystlumod  a phryded  eraill  yn  eu  tai. 


-40- 


REPORT  OF  THE  CHIEF  PUBLIC  HEALTH  INSPECTOR 

AND  HOUSING  MANAGER  FOR  THE  YEAR  1971 

Public  Health  and  Housing  Department, 
3 Spilman  Street, 

Carmarthen. 

October,  1972. 

To  the  Chairman  and  Members  of  the  Carmarthen  Rural  District 

Council. 

Mr.  Chairman  and  Gentlemen, 

It  is  again  my  privilege  to  submit  my  Annual  Report  on  the 
environmental  health  duties  and  housing  functions  of  the  department 
for  the  year  ended  31st  December,  1971. 

For  the  first  time  within  the  life  of  this  Council,  the  Annual 
Report  has  been  produced  in  both  English  and  Welsh  in  accordance 
with  the  Council’s  bilingual  policy.  I wish  to  express  my  apprecation 
to  the  translator  (Miss  P.  John)  for  accomplishing  a difficult  initial 
task  so  expeditiously. 

It  is  not  proposed  in  the  preface  to  highlight  any  facet  of  the 
work,  but  the  body  of  the  Report  gives  a very  detailed  account  of  the 
environmental  health  services  together  with  the  relevant  statistics  as 
required.  Many  of  the  housing  and  public  health  functions  of  the 
department  are  closely  allied  as  can  be  realised  upon  perusal  of  the 
Report.  The  undertaking  of  dual  functions  by  officers  of  the  depart- 
ment is  extremely  economical  in  manpower  when  one  considers  the 
scattered  nature  of  the  Council’s  district. 

I again  wish  to  pay  tribute  to  the  Public  Health  Inspectors  and 
to  the  technical  and  clerical  staff  of  the  department,  upon  whom  falls 
the  daily  routine  and  other  emergency  work,  and  for  working  outside 
the  normally  accepted  scheduled  hours  when  the  necessity  arose.  I 
would  also  like  to  pay  tribute  to  the  Medical  Officer  of  Health  Dr. 
Elfyn  T.  Jones,  for  his  helpful  advice  and  encouragement. 

Finally,  I wish  to  thank  the  Chairman  of  the  Council,  Chairman 
of  the  Housing,  Planning  and  Public  Health  Committee,  other  Com- 
mittee Chairmen  and  all  members  of  the  Council  for  their  unfailing 
general  support,  co-operation  and  courtesy  at  all  times  and  to  the 
other  Chief  Officers  and  their  staff  for  their  co-operation. 

I remain, 

Yours  sincerely, 

GETHIN  THOMAS, 

Chief  Public  Health  Inspector 
and  Housing  Manager. 


—41— 


ADRODDIAD  Y PRIF  AROLYGWR  IECHYD  CYHOEDDUS 
A RHEOLWR  TAI  AM  Y FLWYDDYN  1971 

Adran  Iechyd  Cyhoeddus  a Thai, 
3 Heol  Spilman, 
Caerfyrddin. 

Hydref,  1971. 

IT  Cadeirydd  ac  AelodauT  Cyngor  Dosbarth  Gwledig,  Caerfyrddin. 
Air.  Cadeirydd  a Boneddigion, 

Braint  unwaith  eto  yw  cyflwyno’r  Adroddiad  Blynyddol  ar 
ddyletswyddau  iechyd  yr  amgylchedd  a swyddogaethau  tai  yr  adran 
am  y flwyddyn  yn  diweddu  Rhagfyr  3 lain,  1971.  Am  y tro  cyntaf 
yn  hanes  y Cyngor  hwn,  mae’r  Adroddiad  Blynyddol  yn  y Saesneg 
a’r  Gymraeg,  yn  unol  a pholisi  dwyieithog  y Cyngor.  Dymunaf 
ddangos  fy  ngwerthfawrogiad  i’r  Cyfieithydd,  Miss  Pam  John,  am 
gyflawni  gyda  brwdfrydedd,  yr  orchest  annodd  o gyfieithu’r  Adroddiad 
hwn  am  y tro  cyntaf. 

Nid  fy  mwriad  yn  y rhagair  yw  pwysleisio  unrhyw  agwedd 
arbennig  o’r  gwaith,  oherwydd  mae’r  holl  fanylion  am  wasanaethau 
iechyd  yr  amgylchedd  ynghyd  a’r  ystadegau  angenrheidiol  yng  nghorff 
yr  Adroddiad.  Mae  llawer  o swyddogaethau  tai  a iechyd  cyhoeddus 
yr  adran  mewn  cyswllt  agos  a’i  gilydd  fel  y gellir  deall  ar  61  darllen 
yr  Adroddiad.  Mae  ymgymryd  a gwaith  deublyg  gan  swyddogion 
yr  adran  yn  economaidd  iawn  mewn  gweithwyr,  pan  sylweddolir  mor 
wasgaredig  yw  ardal  y Cyngor. 

Dymunaf  unwaith  eto  dalu  teymged  i’r  Arolygwyr  Iechyd  Cy- 
hoeddus ac  i staff  technegol  a chlercol  yr  adran  sy’n  gyfrifol  am  y 
gwaith  o ddydd  i ddydd  yn  ogystal  a gwaith  brys,  ac  am  weithio  y tu 
allan  i’w  horiau  arferol  pan  oedd  angen  hynny.  Hoffwn  hefyd  dalu 
teymged  i’r  Swyddog  Meddygol  Iechyd,  Dr.  Elfyn  T.  Jones,  am  ei 
gyngor  defnyddiol  a’i  anogaeth. 

Yn  olaf,  hoffwn  ddiolch  i Gadeirydd  y Cyngor,  Cadeirydd  y 
Pwyllgor  Tai,  Cynllunio  a Iechyd  Cyhoeddus,  Cadeiryddion  Pwyllgor- 
au  eraill  a holl  aelodau’r  Cyngor  am  eu  cefnogaeth  gyffredinol  ddi- 
ball,  cydweithrediad  a chwrteisi  bob  amser,  ac  i’r  Prif  Swyddogion 
eraill  a’u  staff  am  eu  cydweithrediad  nhw. 

Yr  wyf, 

Yn  gywir  iawn, 

GETHIN  THOMAS, 

Prif  Arolygwr  Iechyd  Cyhoeddus 
a Rheolwr  Tai. 


CONTENTS 


HOUSING  MANAGEMENT 

Page 

(a) 

Council  House  Development 

...  44 

(b) 

Housing  Tenancies  ... 

...  52 

(c) 

Housing  Waiting  List 

...  54 

(d) 

Housing  of  the  Elderly 

...  56 

(e) 

Housing  of  the  Handicapped 

...  60 

(f) 

Homeless  Families 

...  60 

(g) 

Housing  Management 

...  62 

(h) 

Housing  Improvements — Private  Sector  ... 

...  64 

(i) 

Unfit  Houses  ... 

...  68 

(i) 

Housing  Act,  1969 

...  6S 

FOOD  INSPECTION  AND  SUPERVISION 

(a) 

Food  Control 

...  70 

(b) 

Unsound  Food 

...  74 

(c) 

Private  Slaughterhouses 

...  74 

(d) 

Slaughter  of  Animals  Act,  1958 

...  74 

(e) 

Ice  Cream 

...  78 

(f) 

Poultry  Inspection  ...  

...  78 

(g) 

Milk  Sampling  

...  SO 

(h) 

Food  and  Drugs  Administration 

...  80 

ENVIRONMENTAL  HEALTH— GENERAL 

(a) 

Intensive  Poultry  Units 

...  86 

(b) 

Caravanning  and  Camping  Sites  ... 

...  86 

(c) 

Offices,  Shops  and  Railway  Premises  Act... 

...  90 

(d) 

Sampling  of  Water  Supplies  ... 

...  92 

(e) 

Public  Conveniences  ... 

...  92 

(f) 

Atmospheric  Pollution  

...  96 

(g) 

Noise  ... 

...  96 

(h) 

Factories  Act  ...  ...  

...  100 

4.  APPENDIX 

(a)  Public  Health  Inspection  of  the  area  ...  ...  102 


—43— 


CYNNWYS 


1.  RHEOLI  TAI  Tudalen 

(a)  Datblygu  Tai  Cyngor  ...  ...  ...  ...  45 

(b)  Tenantiaeth  Tai  ...  ...  ...  53 

(c)  Rhestr  Aros  am  Dy  ...  ...  ...  ...  ...  55 

(ch)  Darparu  Tai  ar  gyfer  yr  Henoed  ...  ...  ...  57 

(d)  Darparu  Tai  ar  gyfer  y Rhai  Dan  Anfantais  ...  61 

(dd)  Teuluoedd  Di-gartref  ...  ...  ...  ...  61 

(e)  Rheoli  Tai  ...  ...  ...  ...  ...  ...  63 

(f)  Gwelliannau  i Dai  Preifat  ...  ...  ...  ...  65 

(ff)  Tai  Anaddas  ...  ...  ...  ...  ...  ...  69 

(g)  Deddf  Tai  1969  ...  ...  ...  ...  ...  69 

2.  AROLYGU  A GORUCHWYLIO  BWYD 

(a)  Rheoli  Bwyd  ...  ...  ...  ...  ...  ...  71 

(b)  Bwyd  Anaddas  ...  ...  ...  ...  ...  75 

(c)  Lladd-dai  preifat  ...  ...  ...  75 

(ch)  Deddf  Lladd  Anifeiliaid,  1958  ...  ...  ...  75 

(d)  Hufen-Ia  79 

(dd)  Arolygu  Dofednod  ...  ...  ...  79 

(e)  Samplo  Llaeth  ...  ...  ...  ...  ...  81 

(f)  Gweinyddu  Bwyd  a Chyffuriau  ...  81 

3.  IECHYD  YR  AMGYLCHEDD— CYFFREDINOL 

(a)  Unedau  Dirddwys  i Ddofednod  ...  ...  ...  87 

(b)  Meysydd  Carafanau  a Gwersylla  ...  ...  ...  87 

(c)  Deddf  Swyddfeydd,  Siopau  ac  Adeiladau  Rheil- 

ffordd  ...  ...  91 

(ch)  Samplo  Cyflenwadau  Dwr  ...  ...  ...  ...  93 

(d)  Cyfleusterau  Cyhoeddus  ...  ...  ...  ...  93 

(dd)  Llygredd  Atmosfferig  ...  ...  ...  ...  97 

(e)  Swn  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  97 

(f)  Deddf  Ffatrioedd  ...  ...  ...  ...  ...  101 

4.  ATODIAD 

(a)  Arolygu  Iechyd  Cyhoeddus  yr  ardal  ...  ...  103 


-44- 


COUNCIL  HOUSE  DEVELOPMENT 

During  the  year  there  was  a considerable  acceleration  in  the 
building  of  bungalows  and  houses  forming  part  of  the  three  year 
building  programme  of  238  dwellings  approved  by  the  Council  in 
1970.  As  has  been  stated  in  the  previous  Annual  Report  the  housing 
programme  was,  and  still  is,  concentrated  mainly  on  the  provision  of 
two  bedroom  specially  adapted  bungalows  for  the  elderly  which  also 
serve  the  dual  purpose  of  housing  small  families,  other  than  the  elderly, 
when  required.  It  is  very  important  with  small  sites  in  the  scattered 
rural  areas  to  have  this  flexibility  in  the  provision  of  accommodation. 


The  following  dwellings  were  completed  during  the  year  : — 


Gyfre  Gardens,  Abergwili 
Ismyrddin,  Abergwili 
Glanyrafon,  Whitemill 
Brynglas,  Drefach 
Maesderi,  Cwmffrwd  ... 
Ger-yr-Eglwys,  Llanstephan 
Lon  Las,  Pwlltrap 
Maesybryn,  St.  Clears 
Lon  Fair,  St.  Clears  ... 
Parc  Gwyn,  Trevaughan 


2 Houses  ; 2 Bungalows 
7 Bungalows 

6 Bungalows 

6 Houses  ; 17  Bungalows 
12  Bungalows 

3 Bungalows 
5 Bungalows 

9 Houses  ; 10  Bungalows 
3 Houses  ; 4 Bungalows 
b Houses  ; 9 Bungalows 


The  total  number  of  dwellings  in  the  Council’s  ownership  is  now 
1,736.  This  figure  includes  private  houses  acquired  by  the  Council 
over  the  years  and  also  various  caretakers  bungalows. 

A summary  of  the  total  number  of  various  Council  owned 
dwellings  is  as  follows  : — 


4 bedroom  houses 

25 

3 bedroom  houses 

1162 

3 bedroom  bungalows  ... 

2 

2 bedroom  houses 

84 

2 bedroom  flats 

47 

2 bedroom  bungalows  ... 

369 

1 bedroom  houses 

2 

1 bedroom  bungalows  ... 

Other  dwellings  including  private  houses  acquir- 

34 

ed  (not  included  above)  ... 


11 


—45— 


DATBLYGU  TAI  CYNGOR 

Yn  ystod  y flwyddyn  bu  cynnydd  mawr  mewn  adeiladu  byngalos 
a thai  sy’n  rhan  o’r  rhaglen  adeiladu  dros  dair  blynedd  o 238  o 
anneddau  a gymeradwywyd  gan  y Cyngor  yn  1970.  Fel  a ddywed- 
wyd  yn  yr  Adroddiad  Blynyddol  blaenorol  mae’r  rhaglen  o ddarparu 
tai  wedi,  ac  yn  cael  ei  ganolbwyntio  ar  ddarparu  tai  dwy  ystafell 
wely  a addesir  yn  arbennig  ar  gjder  yr  henoed,  ac  a ellir  eu  defnyddio 
ar  gyfer  cartrefu  teuluoedd  bach  yn  ogystal  a’r  henoed  pan  fo  angen 
hynny.  Mae’n  bwysig  iawn  gyda’r  safleoedd  bach  yma  yn  ardaloedd 
gwasgaredig  y wlad  i gael  yr  ystwythder  hwn  wrth  ddarparu  tai. 


Cwblhawyd  yr  anheddau  canlynol  yn  ystod  y flwyddyn  : 


Gyfre  Gardens,  Abergwili 
Ismyrddin,  Abergwili 
Glanyrafon,  Felin  Wen 
Brynglas,  Drefach 
Maesderi,  Cwmffrwd  . . . 
Ger-yr-Eglwys,  Llansteffan 
Lon  Las,  Pwlltrap  ... 
Maesybryn,  San  Cler  ... 
Lon  Fair,  San  Cler  ... 
Parc  Gwyn,  Trefechan 


2 Dy  ; 2 Fyngalo 
7 Byngalo 

6 Byngalo 
6 Ty  ; 17  Byngalo 
..  12  Byngalo 

3 Byngalo 

5 Byngalo 

9 Ty  ; 10  Byngalo 
3 Ty  ; 4 Byngalo 

6 Ty  ; 9 Byngalo 


Mae’r  Cyngor  yn  awr  yn  berchen  ar  1,736  o anheddau.  Mae’r 
ffugur  hwn  yn  cynnwys  tai  preifat  a ddaeth  i feddiant  y Cyngor 
dros  y blynyddoedd  ac  hefyd  byngalos  y gofalwyr. 

Crynodeb  o gyfanrif  y gwahanol  anheddau  ym  meddiant  y 
Cyngor  yw  fel  a ganlyn  : — 


Tai  4 ystafell  wely  ...  ...  ...  ...  25 

Tai  3 ystafell  wely  ...  ...  ...  ...  1162 

Byngalos  3 ystafell  wely  ...  2 

Tai  2 ystafell  wely  ...  ...  84 

Fflatiau  2 ystafell  wely  ...  ...  ...  ...  47 

Byngalos  2 ystafell  wely  369 

Tai  1 ystafell  wely  2 

Byngalos  1 ystafell  wely  ...  ...  ...  34 

Anheddau  eraill  yn  cynnwys  tai  preifat  (na 

chynhwyswyd  uchod)  ...  ...  ...  11 


RHAGLEN  TAI  AR  OL  Y RHYFEL 


—47— 


|l 

5 73 

— < o 
O P 

isg 

Q< 


i!  E 
•-  o 


u 

CCS 


usjc  I 
O «1?^3  1 


o 

J==3  £ 


a G ±; 

= "5  ^ C 


C D 
o <u  a 

u.  _<  73 
a d o as 
O D 
r!  t-<  C> 


a 


So  d "2 
G\5 
o ^ X 
o C/} 


sr 

CJ  03 

a£ 

S-g 

o > 
U M 

c3 


I I 


I I I I I I I Mill 


I II  III  I I I I I I I I I I I I I 


I II  III  I I I I I I 


I I I I I I 


On  rj-  t}- 


NO  Tj-  Tj-  00  OC  Tf 


t^t^OOTf-Tf 

00  r-i  f\J  i-i 


O TJ 

.*-*  73 

of  Si 
cres) 
mebc 
Safle 
:wau) 

m 

eg  (N 

m to  ' 

o —i  r- 

oo  o o\ 

VO 

vn  m 

c^J 

•HUNIACOO^ 

rg 

Nf  VO  tot NO 

o 

in  r- 

<N)  »-«  (NJ 

O O 00  (V) 

o 

rHVO»HO\m 

< < 

i-H 

T-H 

h rg 

r-1  O O <S  O O 

t-H 

r-<  ^ rn  rn  --h 

C/D 


<3 

<>D 


rg 

to 


r^:  c 

^ 3 

M-a 

o ►> 

< E 

"s  CO 


ij  c 
•3  o 
•a 


00  ■— 

g c a 

'T'g-g's  : 

KsH 

►5  Sjjto’iS 

e-s  - 

o 


: .t3  ^ 

■ E^  ' E • 

•S.K  MC'f 
.c  ~ o E s 

o r— I OJ  ^ 

c3  42  C 


•«  1? 
•2  H 
O 


,-s  ?\ 


..  c 

e E 
C E 

Sw 


4> 


s 3 
?s.2 
t$  J3 
(J  « u 
S ^ & 


fc, 

d'  = “.".0  _ 

ssi-i-rfi 


<u  c u — 

■s  c.  £.  to  oj  eg  ,e 

>>  C ) [t1  tj 

c c K • u ” i i a! 

.rtcaacJCou  o E ETS 

o 0 e>  ,_i  >_i  m p*  m 0 ej  sc 


3 

E g1 

s s-s  E 

■a-S  £-5 

>>  E <3  >i 

gSsJ 

PS  S-S  g 

2 d d ti> 

? rt  a u 

I33Q 

^ ff  g 

O V? 
u 


.s 

IS 


_ o 

5 • c 

£ o .5  c 

s 

-a 'Si?'  " 

^ o u 

oO  g 

&0  U 
o>  •>  o 

Q S-2 

3£ 


3E^ 

o'  8 

SwI 


oj 

C 2 

M-<  CJ 

OJ  *4-1 

C 1 w 

d « 
>-  c 

»-l  S 


O 2 

3 •§ 

■2  ^ 
CO  C1 

c ^ 
<u  cw 

SS 

P4>< 


■S'* 

C 

■a  ^ 
vE  c 

w § 

C SS 

CS 

1 

CJ 

- £ 
>»  3 

XJ  ^ 

u.  ^ 

00 

a 

> a 

03  C3 

c 

u 

X) 

aj 

X) 

c c 

a z 

03  ^ 

< 

< 

UJ 

—48— 


E g 

8 a K « 

U 

03  x>  x>  « 
o 01 


E >. 

^5=  < 


IIP:  I I I I I MINI!  PM  I II 


P 

£r-a 

.5  T3 

— t <u 
'nj  wC 
** 
Q< 

M 

o ^ 

. U 

o V 


c-s  * c 

45  c « 

h^H 


I I I I I I I I I I I I I I I I I III  I 


G 3 
O V 3 
V-,  '3  —i  X) 
u u u « 
3 3 a« 

a g <j  'C 
□ S c -a 
cv  « 
o ,?■*= 

<J  C/J 


I I II I I II I I 1 1 1 II I I III  II 


T3 
T3  >> 
<L)  £ 

<u  a 

II 

u M 

cs 


N>n  t-h  rq 


ON 

cnj 


M vo 


OOOvOrfTf  N 

Tj-  t-H  i-H 


o 

rvi 


00 
Tf  t"" 


(NOTt-vor^- 
X h-  ON  C N 
On  O un  n oo 
m in  d N un 


Tj-  O VO 

rvj  do  utn  rvi  r-H 

G «— • *r\  m t-4 

oc  1-4  i-H  rvj  C\J 

m 


vn  ro 

On  un  O N un  O 
oo  oo  On  tJ-  r-H  rn 

o'  VO*  d O r-H*  ,-H* 


VTN 

ON 


rvi 


i/n  r- 

m oo  vo  0(^4 

On  00  On  i— < m 

K UN  X i-Jph 


00 


CO 


js  • s ' 

u ** 

03  _C  c/: 

u <-  _ 

• ^ 03  O .G 
i'Hrh  U 
Q JJ  cj  GS 

-Q  £ H 
g „ >>G 
>>E  ^ 


g oiN 

>,a^5E|S£ 

E C 1C  I 3 co 

o.S>.aw5e 

« >«  U pq  Ph  E-.  £ Ph 


MX)  T3  hn 

•C  >,-3  g1 

ft  b g -s;  cs 
2 £>  >»  S-  T3 
2 -S  -G  ?b-a 

2 u t;  -g  c 
c „°  O £ « 
>>£<  Ph  G j 

.<  m - 
-■ft  S'-G'  C 
C g ~ £ w 

rl  *-•  cj  ^3  r~~‘ 

5 « 8 8j 

« ft  c e i 

<u  r G ft  b 

« b & 8 . 

3 Q U O 43 


• <D  • 

a 

C3 

CJ 

bfl  o' 

■—  S 73 

•*•  ca  - 


a 


■ T3  ^ 

° 35 

D2 


<u 


««  „ 
>, 


«j  y> 


*5  ”-G 


K <N  INI 

O v - 


5 §c; 
uec, 


; <yj  o~, 
rt  Q 


a 

Sv  Q C T3 

lr§?l  - 
u gc 

c o 


•s  g i 
333 

<U 

g E c 
•a  ,"7  <u 

Ph  3 3 M <W  ? n ti 

w -v  w w ^ rv  r*  r-* 
<u  >-*-*■"  *-*  c 


T3  "N3 
rt  c r T 

T3  u 

c >55^  c 

w I I I o 
PnQ  o: 
t»  *L  4 ^ c 

^ C SO  S 

W « « <3  cj  x 


- ^ 

CJ 

fU  ^ 


C 

c 

c 

p 

bfl 

C 

a 


bfl 

C 

u« 

a 

T3 

c 

C3 


bfl 

C5 

«4-« 

>> 

T3 

C 

c: 


.2  >. 
o ^ 

c 5 

<u  >, 
bfl  b« 
C R 
cj  bj 

l-H  •«** 


-49- 


to  -34 

.S  3 

-<  o 

% I 

Q< 

o ^ 

U 

O £ 


s 6 S 
53  8 a 
*Z*l 

-H  O >* 
J33 

< 


o ei 

c"2  ^1= 

£ gii  5 

££h 


00 


I i I 


vo  o 

m 


ii  r i ^ i i 


rg 

<N 


1 1 II  III  I II  III  I 


G 3 
O O 3 
w -«  'O 
U CJ  aj 

3 03  »-H 

u u *£ 
to  C ”G 

cvS 

o ,^-g 


III  I II  III  II  I I I 


T3 
"O  >* 

fi  £ 

cj  cfl 

a£ 

s-s 

o > 

u M 

OS 


O ^ 


o 

m 


|vO  | 


VO 


o 

<N1 


ON 


CJ  TD 

"3 

ry\  CJ  o 

w r 
CJ  - 


3 

_ CJ  q *3  c3 

° S £w  £ 

m <*  ^ i_i 

u . - 


S^-1  C, 

• F *w 


oo  r- 

03-  Oj-  r-l 

VO 

or 

m 

t*^ 

rH 

m 

oo 

On  VO 

O M" 

VO 

main 

m On 

Ti-  0 

m 

m 

On 

On 

O 

VO  t}- 

m 

C\  On  <v) 

r-3  03- 

os  r- 

in 

vq 

Os 

O 

O 

o'  O on 

d o'  d 

d d 

o'  d 

c4 

(N 

o' 

< < 


u ~z 

3 


00 


^ o _ o _ 

^ c g c g 

Sc  cj  c cj  C'  5 

■*2  “372  *3  *3 

§ hJ  H-)  ^ 03 

E r\  ^ 

^ c 2:  c £ 

•*  « -3  iS  -2  c 


g s 

cfl 

G *G 

S 

5 


r*  cd 


_r*  * 
43  Q 

«’S 


CJ 

T3 

>»*3  ^ 
u S 
0-3 


CJ 


G *3 


! co 

u 


^ ^ ^ ^ 
r?  to  <o  oc  *p 
^ cj  cj  cj  cj  • 

2 rt  cd  <3  G 

£3555* 


..  wtsAlll 

“ a*£ 

>.  CJ 


as  '~N' 
W)  _ 
G G 

.2 ’3. 
SP 
^ 

iS1"1 

03 


C C S CJ 
>, « a ra 

IpqGGo 


c.  ^ 
>^gp. 

Jj  2 
CJ  aj 
as  O 


. • rj  G 

: ; S g^g 

'-n  r;  C3  ^ 

ftni  & 

CJ  CJ  w 

“oSSC 
§]  c ns  a iS 

§ 

— > l-l  r\ 

kJ  ^ *\  •>  G 

,3  o s ^ 

^ .6 
^3  G >^ 


G S 
a 
43 

X Cu  cT 
<3  U 7** 
Jr.  *-*  «*o 
^ w ^ 

o G Q 


3 as  -r-^  — 

G uo  CJ  rY  co 

« ■ s 

W W M >s_E5 

M *-l  & K I-1 

rH  i-*  p* 

H-)  uTr0  nT 

os  a!  „ 

D 3 o 

l i|§! 

nSll^g^esosssaG 


S G'  S' 

^ u -t!  Q m 
.VJ  V(-«  J3  CTS 


?s  Mrbo 
8Wf*5 
Oii 


•2  <s 
'C  3 

^s: 


Tj 

c „ 

a 

s 

G 

Sf-Sii 

d d.5; 

43 

in 

cd 

bJD 

>,  « £> 
tj)  K ^ 

G 

C C K 

. 

c3 

« k a 

00 

3 

-50- 


X X 


E ^ 

tr  c3 

82  u 

u caXX 

O >*  ™ 
— C ^ 

C >, 

< 


I I 


O 


I I 


> r\ 
<vj 


I I 


I I I I I 


cc 

rr, 


In 

Tender 

Mewn 

Tendr 

INI  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II  1 I 

Under 
construction 
Sy’n  cael  eu 
hadeiladu 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II  1 1 

Completed 
a gwblhawyd 

2 

12 

4 

23 

30 

4 

75  + Shop 
Siop 

4 

4 

22 

71 

18 

4 

12 

7 

19 

3 

6o?S 
•St? 

*— 1 <jj 

if 

Q< 

u* 


rg  ^ O 
m 

c4  o rvi 


o vn 
»n  vo 
rn  O 


o 


M ^t- 

t^ 

fH 

On 

<N 

HIATfOO 

m 

On  r- 

VO 

VO 

vq 

NO\m  oc 

00 

oo 

m r- 

vq 

o’ 

»— * O rn 

cc 

r- H 

6 6 

o’ 

<si 

<u 

*— i 


3 s 

•§,£ 

QJ 

*-»  w, 

Is 

C3  q 

— ' v-i  ►— < 


U 

X 

>, 


■ c 

03 

u 

■&' 
. 5 

■ 73 

■ e 

3: 

u 


<D  ^ 

PiK 

u Co 

X -G 


u 
XI 

"o  w 

<s>  ** 

is 


.a  e 
« *> 


" ■£' 
C/3 
<D 


'v  r*  <u 

C3  b C3 


G 

x 2 
M'S 

«>£ 

> 

<u  V- 

: 

out; 
>-  9 

ca  >3 

X ft,E 


<L» 

2 


<u  ^ 

c 

i tn  i>» 

: S k « £ g 

X ~ a E 

m 2 SP^;  D 

3 -s:  p u x 


ca  2 « « U 
_1  «h-!kJO0 


s ' S 

5«  G -C 
•O'E  ^ 
•S  >-5 

<3 

•T3  C< 


. u.  i 
• C3  • 
(U  ( 

u 


on 


r\  *— 1 v.  *_» 

^4  u c 
« * £ §,S3J*tfN 
g g. 

'2'S  S^-§  . . 

y _•§ 

u V)  “ ^T)  K S.  G X C 

g >-  o £ y o Ji  o 
OOO^p^O  h)h!Si-1 


5-  ~ 
x >-)  S 
^ „$ 
~ -a  x 

§ 8Q 

53  u 
K 


C 
4> 
U „ 

M-< 

itS! 


C/3  *“•  ^ ^ 

£ . c3  ^ 

C3  «*>  O • 

-5u  - a 

u . 3 . s 

<j  2U 

C/D  Co  ^ . 

c'cSJI^ 

-C'-“^>,  »•= 


P^a.' 


G S X f*.  c c 

O G u C O O 


1-  B 
ca  ~ 
Ph  C-. 


"^3 

a a 

3-5 


c 

c E 

t>oi3 
ca  u 


r:  i^ 
«'4i 
JSJO 
U 

K 

*J  Q 
00  Co 


—51— 


. T3 
: 

^ CJ 

IJ 

Q< 
(-1 


2^ 


O 89  M 


2 E 

■»  8^-^ 
_ u 

•C  nTJ^3  ® 

.a  o >>» 
6 >. 
^ is  < 


-S 

a c B g 
£SH 


C 3 
O y D 
U.  Z _ *0 
o u o d 

■HSS^ 

3g£l 


T3  >* 

a 5 

cj  cd 

US 
§1 
u? 


I I I I I I 


I I 


I I I I I 


I I I I I 


I I 


I I I II  I I I 


VO 

<N 


VO  Tf  (NJ  rf 
C-4  r— < 


Tf  O 

(N1 


I VO  T}-  | 

I m I 


On 


a rv 

^.2 

on  on 

+ 

'+ 
r- 
vo 


o 

eg 


G3 

■o 


I C3 
4> 


« XI 
y O 

b £ 
< £ 


tl  ' 
5= 
cs 
00 


< < 


3 

C3 

(NJ 

co  r-  vo 

^ o VO  ^ 

00 

r— < 

oootomo 

£ 

>n  O in  vo  m 

vq 

<M 

oo  C\  vq  rf  Q\  q 

w 

rn  h o d O 

<M* 

T— < 

6 rn  6 rf  ts  >n 

■5  :c 

^•s-l  «-• 

*3  CW  g> 
a v -V  w « 


s £ 

• -a 
>■» 


CJ>  CL|  ^ 

c?  tB  « 5 J 

■£i£Ig 

uett$* 

c o c 32 

o « CS  <0 

OUCQUH 


<L) 

-o 

a 

>> 

.os  w 

W.S 

Ph  TD  • 

U 

a 

co  Cj 

_,  a 

«■» 

Ui 

**— > Ph 

CJ  ^ 

S-S 

o 

C/5 

Is 

o _« 

Ih  fl) 
* * 

1 13 
go 

6 

CJ 

CO 

>> 

1 

O 

0^ 

ri  ^a 
? 2 

|c 

8 

•o 

CJ 

*-H  C 
iJ 

G c 
JS  o 

G .G 
^D, 

C* 

ooOOHMoo 

X!  t- 

--  S' 

^ s 


0 -a 

1 | 


-C 

u 

cj 


a ^ 


£ c .2 

ea  -as 

« . ~ I * ■ 

2^-3  |o 


Cj 

| 


O 

3 3^  ~ =F 

*-  O 3j  ^ O 
?s  £ 2 g £vT3 


.2’3§>^aS’o  6 

ckopS’S^c  -a 


O 

a Q 


C3  <3 
«-» 

o ?s 

HO 


cs  a Q H"?  G k 

- — 00  ^ CJ  * ‘ 


CJ  wiy(La,j  s? 


jG  <<S 


-52- 


HOUSING  TENANCIES 

The  number  of  relets  during  the  year  increased  by  28  giving  a 
figure  of  135  compared  with  107  the  previous  year.  This  is  an 
increase  of  26.16%  in  the  number  of  relets.  The  overall  percentage 
rate  of  relets  is  7.9%  which,  as  can  be  seen  from  the  table  below,  is 
the  highest  rate  since  1958  i.e.  when  such  records  were  first  compiled 
by  the  department. 


1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

No.  of  Dwellings  ... 

1022 

1034  I 

. 

1041 

1065 

1079 

1095 

1197 

No.  of  Relets 

51 

45 

39 

55 

78 

60 

40 

% Rate 

4.9 

4.3 

3.7 

5.1 



7.2 

5.4 

3.3 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

No.  of  Dwellings  ... 

1232 

1281 

1491 

1527 

1568 

1613 

1714 

No.  of  Relets 

70 

54 

55 

1O0 

88 

107 

135 

% Rate 

5.6 

4.2 

3.7 

6.5 

5.6 

6.6 

7.9 

There  has  always  been  a higher  relet  rate  on  the  Tre-Gynwr  Es- 
tate, on  the  outskirts  of  Carmarthen  town,  and  during  the  year  it  was 
12.6%  compared  to  10%  and  12.1%  in  1969.  One  of  the  probable 
reasons  for  the  greater  turnover  on  this  estate,  is  that  the  rents  are 
£1  per  week  higher  than  for  other  sites. 

One  cannot  be  categoric  as  to  the  reason  for  the  high  rate  of 
relets  during  the  year,  but  it  is  known  that  quite  a number  of  the 
tenants  who  vacated  their  dwellings,  did  so  for  the  purpose  of  buying 
their  own  properties.  As  you  are  aware,  there  has  been  a considerable 
increase  in  the  acquisition  of  properties  for  home  ownership  during  the 
year,  and  one  of  the  reasons  for  this  is  that  mortgages  are  much 
easier  to  obtain  than  formerly  and  also  to  the  fact  that  the  wife’s 
income,  is  now,  in  many  cases,  taken  into  consideration  by  Building 
Societies  when  assessing  the  amount  of  mortgage  available  to  pros- 
pective home  buyers.  The  probable  introduction  of  the  “Fair  Rents” 
bill  on  to  the  statute  book  during  the  latter  half  of  next  year,  may  also 
be  responsible  for  more  tenants  either  buying  properties  in  the  open 
market  or  else  make  them  contemplate  purchasing  the  council  house 
which  they  occupy. 


—53— 


TENANTIAETH  TAI 

Bu  cynnydd  o 28  yn  nifer  y tai  a ailosodwyd  yn  ystod  y flwyddyn 
yn  rhoi  ffugur  o 135  o gymharu  a 107  y flwyddyn  cynt.  Mae  hyn 
yn  gynnydd  o 26.16%  yn  nifer  y tai  hynny.  Cyfradd  ganran  yn  ei 
chrynswth  o ailosod  yw  7.9%  sef,  fel  y gellir  gweld  wrth  y ffugurau 
isod,  y gyfradd  uchaf  ers  1958  h.y.  pan  ddechreuwyd  cadw’r  ffugurau 
gan  yr  adran. 


1958 

1959 

I960 

1961 

1962 

1963 

1964 

Nifer  yr  anheddau 

1022 

1034 

1041 

1065 

1079 

1095 

1197 

Nifer  yr  ailosod  ... 

51 

45 

39 

55 

78 

60 

40 

Cyfradd  % 

4.9 

4.3 

3.7 

5.1 

7.2 

5.4 

3.3 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

Nifer  yr  anheddau 

1232 

1281 

1491 

1527 

1568 

1613 

1714 

Nifer  yr  ailosod  ... 

70 

54 

55 

100 

88 

107 

135 

Cyfradd  % ... 

5.6 

4.2 

3.7 

6.5 

5.6 

6.6 

7.9 

Mae  cyfradd  ailosod  uwch  vvedi  bod  ar  hyd  yr  amser  ar  Stad 
Tre-Gynwr,  yn  ymyl  tref  Caerfyrddin,  ac  yn  ystod  y flwyddyn  yr 
oedd  yn  12.6%  o gymharu  a 10%  yn  1970  a 12.1%  yn  1969.  Un 
o’r  rhesymau,  mwy  na  thebyg,  dros  fwy  o gyfnewid  ar  y stad  hon 
yw  bod  y rhenti  yn  £1  yr  wythnos  yn  uwch  nag  ar  safleoedd  eraill. 


Ni  ellir  bod  yn  bendant  ynglyn  a’r  rheswm  dros  y gyfradd  uchel 

0 dai  a ailosodwyd  yn  ystod  y flwyddyn,  ond  gwyddys  bod  llawer  o’r 
tenantiaid  wedi  symud  allan  o’u  tai  er  mwyn  prynu  tai  eu  hunain. 
Fel  y gwyddoch  mae  llawer  iawn  mwy  o bobl  yn  dewis  prynu  tai 
eu  hunain  yn  awr,  ac  un  o’r  rhesymau  am  hyn  yw  ei  bod  hi’n  llawer 
haws  i gael  morgais  yn  awr,  ac  hefyd  yn  ami  bellach,  cymerir  incwm 
y wraig  i ystyriaeth  gan  y Cymdeithasau  Adeiladu  wrth  benderfynu 
faint  o forgais  i’w  gynnig  i brynwyr  tai.  Efallai  bod  tebygolrwydd 
gweithredu’r  mesur  “Rhenti  Teg”  ddiwedd  y flwyddyn  nesaf  hefyd  yn 
gyfrifol  am  i’r  tenantiaid  un  ai  i brynu  tai  ar  y farchnad  agored  neu 

1 ystyried  prynu  eu  ty  cyngor. 


-54- 


During  the  period  under  review,  a total  of  236  dwellings  (135 
relets  and  101  new  dwellings)  were  allocated  as  follows  : — 


3 bedroom  houses  ...  ...  ...  ...  110 

2 bedroom  houses  ...  ...  ...  ...  14 

1 bedroom  bungalows  ...  ...  ...  ...  2 

2 bedroom  bungalows  ...  ...  ...  ...  91 

1 bedroom  bungalows  ... 

2 bedroom  flats  ...  ...  ...  •••  ...  12 


The  total  number  of  transfers  dealt  with  was  63  compared  with 
44  the  previous  year,  a percentage  increase  of  43.2%. 

The  categories  of  transfers  were  as  follows  : — 


Transfers  between  Authorities  ...  ...  ...  1 

Transfers  to  other  sites  ...  ...  ...  ...  15 

Transfer  on  same  site  ...  ...  ...  ...  25 

Transfer  following  death  of  statutory  tenant  ...  14 

Transfer  for  domestic  reasons  ...  8 


HOUSING  WAITING  LIST 

In  January,  1972,  questionnaires  were  sent  out  to  all  applicants 
on  the  Council’s  Housing  Waiting  List,  and  following  the  return  of 
these,  it  was  ascertained  that  the  number  of  genuine  applicants  on 
the  Waiting  List  as  at  31st  December,  1971  was  435,  comprising 
282  applicants  resident  within  the  rural  district  and  153  applicants 
from  outside  the  rural  district. 

As  has  been  pointed  out  in  previous  Annual  Reports,  the  Waiting 
List  does  not  give  a true  indication  of  the  housing  need  in  all  instances, 
especially  in  so  far  as  specially  adapted  bungalows  for  the  elderly 
are  concerned.  In  villages  where  no  bungalows,  or  only  a few,  have 
been  built,  there  does  not  appear  to  be  any  incentive  for  aged  persons 
to  make  an  application.  Experience  has  shown  however,  that  these 
persons  soon  apply  when  they  actually  see  bungalows  being  built  in 
their  respective  areas. 

The  Housing  Manager  has  sole  responsibility  for  the  letting  of 
council  dwellings  without  reference  to  a committee.  Applications 
are  immediately  registered  by  the  department,  but,  except  in  special 
circumstances,  the  applicants  are  not  placed  on  the  active  list  until 
a six  month  period  has  elapsed  since  the  date  of  application  or  date 
of  marriage,  whichever  is  the  latter. 

Council  dwellings  are  allocated  according  to  the  Council’s  hous- 
ing points  scheme.  Other  merits  are  also  given  consideration  follow- 
ing detailed  investigations  by  the  department.  Key  workers  are 
however  considered  on  their  individual  merits  by  the  Housing 
Committee. 


•55— 


Yn  ystod  y flwyddyn,  dosbarthwyd  cyfanrif  o 236  o anheddau 
(135  o aibsodiadau  a 101  a anheddau  newydd)  fel  a ganlyn  : — 


Tai  3 ystafell  wely 

110 

Tai  2 ystafell  wely 

14 

Byngalos  1 ystafell  wely 

2 

Byngalos  2 ystafell  wely 

91 

Byngalos  1 ystafell  wely 

7 

Fflatiau  2 ystafell  wely  ... 

12 

Bu  cyfanrif  o 63  o drosglwyddiadau  o gymharu  a 44  y flwyddyn 
cynt,  sef  cynnydd  o 43.2%. 

Dosberthir  nhw  fel  a ganlyn  : — 

Trosglwyddo  rhwng  Awdurdodau  ...  ...  1 

Trosglwyddo  i safleoedd  eraill  ...  ...  ...  15 

Trosglwyddo  ar  yr  un  safle  ...  ...  ...  25 

Trosglwyddo  oherwydd  marwolaeth  y tenant 

statudol  ...  ...  ...  ...  ...  14 

Trosglwyddo  am  resymau  cartrefol  ...  ...  8 


RHESTR  AROS  AM  DY 

Yn  Ionawr  1972,  anfonwyd  allan  holiaduron  i bob  ymgeisydd 
ar  y Rhestr  Aros  Am  Dy,  ac  yn  61  yr  atebion  y nifer  o wir-ymgeiswyr 
ar  y Rhestr  Aros  ar  Rhagfyr  31ain,  1971  oedd  435,  gyda  282  o’r 
rhain  yn  byw  yn  ardal  y dosbarth  gwledig  a 153  o’r  tu  allan  yr  ardal. 

Fel  y dywedwyd  eisoes  mewn  Adroddiadau  Blynyddol  nid  yw’r 
Rhestr  Aros  bob  amser  yn  rhoi  gwir  ddarlun  o’r  angen  am  dai,  yn 
arbennig  lie  mae  byngalos  a addesir  yn  arbennig  ar  gyfer  yr  henoed 
yn  y cwestiwn.  Mewn  pentrefi  lie  nad  oes  byngalos,  neu  ond  ychydig 
ohonyn  nhw,  mae’n  ymddangos  nad  oes  unrhyw  gymhelliad  i’r  henoed 
i wneud  cais.  Ond  dengys  profiad  fodd  bynnag,  pan  wel  rhain  ade'il- 
adu  byngalos  yn  eu  hardaloedd  nhw,  eu  bod  yn  barod  iawn  i wneud 
cais  am  un. 

Y Rheolwr  Tai  sy’n  gwbl  gyfrifol  am  osod  tai  cyngor  heb  unrhyw 
ymgynghoriad  a phwyllgor.  Cofrestrir  y ceisiadau  ar  unwaith  gan  yr 
adran,  ond  heblaw  mewn  amgylchiadau  arbennig,  cyn  cael  eu  henwau 
ar  y rhestr  weithredol  rhaid  iddynt  aros  am  gyfnod  o chwe  mis  o 
ddyddiad  y cais  neu  ddyddiad  priodas  pa  un  bynnag  sydd  ddiwethaf. 

Dosberthir  tai  cyngor  yn  61  cynllun  pwyntiau-tai  y Cyngor. 
Cymerir  haeddiannau  eraill  hefyd  i ystyriaeth  yn  dilyn  ymchwiliadau 
manwl  gan  yr  adran.  Ystyrir  fodd  bynnag  weithwyr  allweddol  yn 
61  eu  haeddiannau  unigol  gan  y Pwyllgor  Tai. 


-56- 


HOUSING  OF  THE  ELDERLY 

The  total  number  of  bungalows  provided  in  the  rural  district  is 
now  405  of  which  360  are  specially  adapted  for  the  needs  of  the 
elderly.  As  I have  previously  stated,  the  Council  have  not  been 
satisfied  just  to  leave  it  at  that,  with  the  hope  that  good  neighbour- 
liness will  solve  most  of  the  tenants  social  or  welfare  problems  that 
may  arise.  It  is  an  inherent  Celtic  characteristic  to  care  for  our 
neighbours,  but  even  this  spirit  is  not  sufficient  protection  for  an 
elderly  person  living  alone  in  this  so  called  “enlightened  society”  that 
we  live  in  today.  The  Council  have  been  alive  to  this  problem  of 
the  need  for  the  provision  of  “sheltered  housing”  for  our  “senior 
citizens”. 

Since  1966,  the  Council  have  pioneered  this  service  in  South- 
West  Wales,  and  at  the  end  of  the  year  a total  of  9 wardens  and  7 
supervisors  had  been  appointed  to  look  after  a total  of  25  sites. 

The  purpose  of  a “sheltered  housing”  scheme  is  primarily  to 
cater  for  the  elderly  tenants  who  would  need  varying  assistance  from 
time  to  time.  It  provides  sheltered  housing  for  a mixed  group  of 
pensioners,  including  the  infirm  and  the  active  aged  person.  It  does 
not  cater  for  the  type  of  individual  that  is  more  suitable  for  a resid- 
ential home.  The  scheme  provides  help  in  the  case  of  an  emergency 
and  retains  the  maximum  sense  of  independence  for  the  individual. 
The  housing  estates  which  are  provided  with  this  service  are  super- 
vised either  by  a resident  warden,  mobile  warden,  supervisor,  or  a 
combination  of  these. 

The  primary  duty  of  a resident  warden  is  to  give  good  neigh- 
bourly day  to  day  assistance  to  the  residents  living  on  the  same  site 
as  her,  to  keep  an  eye  on  their  general  well-being,  to  be  available 
in  cases  of  emergency  and  to  act  as  a link  between  residents  and  the 
Council  via  the  Housing  Manager’s  department.  The  degree  of 
assistance  varies  considerably  according  to  the  infirmity,  health  and 
attitude  of  the  tenants.  Examples  of  actual  jobs  performed  by  the 
present  wardens  include  regular  visiting,  shopping,  collection  of 
pensions,  lighting  of  fires  (if  tenant  is  too  ill  or  confined  to  bed), 
organising  social  functions  including  day  trips,  contacting  relatives 
and  friends  of  residents  and  reporting  to  the  housing  department  any 
defects  or  repairs  necessary  to  the  pensioner’s  bungalow. 

Due  to  the  scattered  nature  of  the  Council’s  area,  some  of  the 
aged  persons  dwellings  are  in  small  groups,  such  as  a group  of  four 
or  six  bungalows  where  it  would  be  rather  unjustified  to  provide  a 
warden  service  purely  for  that  very  small  community.  In  cases  such 
as  this,  the  council  have  accepted  the  principal  of  a scheme,  whereby 
a warden  who  is  resident  on  normally  the  larger  site,  is  also  respons- 
ible for  making  at  least  twice  weekly  visits  to  other  groups  of  aged 
persons  dwellings.  The  mobile  warden  uses  her  own  car  for  the 
purpose,  for  which  she  is  paid  the  appropriate  rate  by  the  Council. 


—57— 


DARPARU  TAI  AR  GYFER  YR  HENOED 

Darperir  405  o fyngalos  yn  awr  yn  y dosbarth  gwledig,  ac  mae 
360  o’r  rhain  wedi  eu  haddasu’n  arbennig  ar  gyfer  anghenion  yr 
henoed.  Fel  a ddywedwyd  gennyf  eisioes,  nid  yw’r  Cyngor  wedi 
bodloni  ar  adael  pethau  ar  hyn,  gan  ddibynnu  ar  ysbryd  cymdogol 
da  i ddatrys  y rhan  fwyaf  o broblemau  cymdeithasol  a lies  y tenant- 
iaid.  Nodwedd  gynhenid  Geltaidd  yw  gofalu  am  ein  cymdogion, 
ond  nid  yw’r  ysbryd  hwn  hyd  yn  oed  yn  sicrwydd  digonol  i berson 
oedrannus  sy’n  byw  ar  ei  ben  ei  hun,  yn  yr  hyn  a elwir  yn  “gym- 
deithas  oleuedig”  yr  ydym  yn  byw  ynddi  heddi. 

Mae’r  Cyngor  wedi  bod  yn  ymwybodol  iawn  o’r  broblem  hon. 
am  yr  angen  i ddarparu  “tai  amnodd”  ar  gyfer  ein  “dinasyddion 
hyn”. 

Ers  1966  mae’r  Cyngor  wedi  arloesi  yn  y gwasanaeth  hwn  yn 
Ne-Orllewin  Cymru,  ac  erbyn  diwedd  y flwyddyn,  apwyntiwyd  9 
warden  a 7 goruchwyliwr  i gymryd  gofal  o 25  o safleoedd. 

Bwriad  y cynllun  “tai  amnodd”  yw,  yn  bennaf,  i ddarparu  ar 
gyfer  y tenantiaid  hyn  a fyddai  angen  cymorth  o dro  i dro.  Darperir 
gwasanaeth  tai  amnodd  ar  gyfer  grwp  cymysg  o bensiynwyr,  yn 
cynnwys  y person  eiddil  a’r  person  bywiog.  Nid  yw’n  darparu  ar 
gyfer  y person  sy’n  fwy  addas  ar  gyfer  Cartref  Preswyl.  Mae’r 
cynllun  yn  cynnig  cymorth  mewn  achos  o argyfwng  ac  eto’n  diogelu 
annibyniaeth  yr  unigolyn.  Goruchwylir  y stadau  tai  a ddarperir 
gan  y gwasanaeth  hwn  un  ai  gan  warden  preswyl,  warden  teithiol, 
goruchwyliwr,  neu  gyfuniad  o’r  rhain. 

Prif  ddyletswydd  warden  preswyl  yw  rhoi  cymorth  cymdogol 
da  o ddydd  i ddydd  i’r  rhai  sy’n  byw  ar  yr  un  stad  a hi,  i gadw 
llygad  ar  eu  lies  cyffredinol,  i fod  yno  mewn  achos  o argyfwng  ac  i 
fod  yn  ddolen  gydiol  rhwng  y preswylwyr  a’r  Cyngor  drwy  adran  y 
Rheolwr  Tai.  Mae’r  cymorth  a geir  yn  amrywio  yn  61  eiddilwch, 
iechyd,  ac  agwedd  y tenantiaid.  Enghreifftiau  o’r  math  o waith  a 
gyflawnir  gan  y wardeniaid  presennol  yw  ymweliadau  rheolaidd,  siopa, 
casglu  pensiynau,  cynnu  tanau  (os  ydy’r  tenant  yn  rhy  sal  ac  yn 
gyfyngedig  i’r  gwely)  trefnu  gweithgaredd  cymdeithasol  yn  cynnwys 
tripiau  am  y dydd,  dod  i gysylltiad  a pherthnasau  a ffrindiau’r 
preswylwyr,  a hysbysu’r  adran  tai  o unrhyw  ddiffygion  neu  atgyweir- 
iadaua  ngenrheidiol  i fyngalo’r  pensiynwr. 

Oherwydd  natur  wasgaredig  ardal  y cyngor,  mae  rhai  o an- 
heddau’r  bobl  oedrannus  mewn  grwpiau  bach,  megis  grwp  o bedwar 
neu  chwe  byngalo  lie  ni  ellir  cyfiawnhau  gwasanaeth  warden  ar  gyfer 
y gymdeithas  fach  yna’n  unig.  Mewn  amgylchiadau  felly,  mae’r 
cyngor  wedi  derbyn  egwyddor  y cynllun  lie  mae  warden  sy’n  byw  ar 
un  o’r  safleoedd  mwy,  hefyd  yn  gyfrifol  am  ymweld  a grwpiau  eraill 
o anheddau’r  oedrannus  o leiaf  dwy  waith  yr  wythnos.  Mae’r  warden 
teithiol  yn  defnyddio  ei  char  ei  hunan  ar  gyfer  hyn,  ac  yn  cael  ei 
thalu  yn  61  y gyfradd  briodol  gan  y Cyngor. 


—58— 


A supervisor  is  appointed  for  the  majority  of  the  smaller  groups 
of  specially  adapted  dwellings  for  the  aged,  where  there  is  not  a 
resident  warden.  The  appointment  of  necessity,  must  be  made  from 
the  tenants  or  proposed  tenants  of  the  particular  site.  As  yet,  no 
real  difficulty  has  been  experienced  in  selecting  a suitable  active 
person  to  do  this  job.  The  main  duty  of  the  supervisor  is  purely  to 
go  to  the  aid  of  the  tenant  if  he  pulls  the  alarm  cord  to  show  that  he 
requires  immediate  assistance.  In  other  words  it  is  an  assurance  to 
the  aged  persons  that  there  is  someone  at  hand,  particularly  during 
the  night,  if  they  should  be  in  difficulty.  Even  though  it  is  not  the 
duty  of  supervisors  to  make  routine  calls,  some  do  so  because  of  their 
natural  good  neighbourliness.  The  Mobile  Warden  as  mentioned 
previously,  visits  the  tenants  on  the  supervisor’s  estate  and  maintains 
contact  with  the  supervisor. 

Each  warden  and  supervisor  are  provided  with  a telephone  for 
use  in  connection  with  official  duties  e.g.  summoning  Doctor,  Am- 
bulance, Fire  Brigade  or  any  other  relevant  matter  in  connection  with 
the  tenants  welfare. 

The  majority  of  the  aged  persons  dwellings  have  either  an  Inter- 
communication System,  Communicall  or  Portacall  alarm  systems. 
The  intercommunication  system  is  self  explanatory  and  enables  the 
warden  and  tenant  to  speak  to  each  other  and  of  course  the  tenant  can 
summon  the  warden  if  in  any  difficulty.  The  other  two  systems  are 
a comparatively  new  concept.  Where  a warden  is  not  resident  on  site 
it  provides  for  the  more  able  of  the  tenants  to  act  as  a supervisor. 
Each  bungalow  is  provided  with  pull  cords,  suitably  placed  and  when 
a tenant  pulls  a cord  the  system  becomes  operational.  A flashing 
light  is  then  activated  outside  the  tenant’s  bungalow  and  an  audio 
alarm  is  set  off  in  the  supervisor’s  dwelling. 

Even  though  the  Council  can  feel  justifiably  proud  of  its  achieve- 
ments in  the  “sheltered  housing”  field,  it  is  a matter  of  regret  that 
at  present  there  are  no  communal  facilities  on  the  larger  sites,  in 
particular  Tre-Gynwr.  However,  during  the  current  year  the  Council 
have  accepted  in  principle  that  there  is  a need  for  the  provision  of 
communal  facilities  which  will  include  a common  lounge  and  other 
relevant  facilities  to  serve  the  Estate,  in  conjunction  with  the  scheme 
to  provide  22  one  bedroom  and  2 two  bedroom  units.  Consultants 
have  been  engaged  to  prepare  a scheme  and  consultations  have  taken 
place  with  the  Director  of  Social  Services. 

The  proportion  of  elderly  people  in  the  community  is  increasing 
and  will  continue  to  do  so  because  of  the  advancement  in  medical 
science  and  improved  social  and  environmental  conditions.  One  must 
continually  promote  the  improved  welfare  conditions  for  our  “senior 
citizens”  because  if  the  saying  that  “we’ve  never  had  it  so  good”  is 


—59— 


Apwyntir  goruchwylivvr  ar  gyfer  y rhan  fwyaf  o’r  grwpiau  llai 

0 anheddau  a addaswyd  yn  arbennig  ar  gyfer  yr  henoed,  lie  nad  oes 
warden  preswyl.  Rhaid  o angenrheidrwydd  apwyntio  rhywun  o blith 
y tenantiaid  neu  ddarpar  denantiaid  y safle  arbennig  hwnnw.  Hyd 
yn  hyn,  ni  chafwyd  gwir  anhawster  i ddewis  person  bywiog,  addas 

1 wneud  y gwaith.  Prif  ddyletswydd  y goruchwyliwr  yw  mynd  at  y 
tenant  i’w  gynorthwyo  os  ydy  e’n  tynnu’r  cortyn  larwm  i ddangos  ei 
fod  angen  cymorth  ar  unwaith.  Mewn  geiriau  eraill,  mae  hyn  yn 
sicrwydd  i’r  oedrannus  fod  rhywun  wrth  law,  yn  enwedig  yn  ystod  y 
nos,  os  fyddan  nhw  mewn  anhawster.  Er  nad  yw  hi’n  ddyletswydd 
y goruchwyliwr  i alw  o dro  i dro,  eto  mae  rhai’n  gwneud  hynny 
oherwydd  eu  bod  yn  naturiol  yn  gymdogion  da.  Fel  a ddywedwyd 
eisoes  mae’r  Warden  Teithiol  yn  ymweld  a’r  tenantiaid  ar  stad  y 
goruchwyliwr  ac  yn  cadw  cysylltiad  a’r  goruchwyliwr. 

Mae  ffon  gan  bob  warden  a goruchwyliwr  i’w  defnyddio  ar  gyfer 
dyletswyddau  swyddogol  e.e.  galw  Meddyg,  Ambiwlans,  Brigad  Dan 
neu  unrhyw  fater  arall  yn  ymwneud  a lies  y tenantiaid. 

Mae  gan  y rhan  fwyaf  o anheddau’r  hen  bobl  un  ai  System 
Rhyng-gysylltiol,  system  larwm  “Communicall”  neu  “Portacall”. 
Gyda’r  system  rhyng-gysylltiol  gall  y warden  a’r  tenant  siarad  a’i 
gilydd  ac  wrthgwrs  gall  y tenant  alw  ar  y warden  os  mewn  unrhyw 
anhawster.  Mae’r  ddau  system  arall  yn  syniad  gymharol  newydd. 
Lie  nad  yw’r  warden  yn  byw  ar  y safle  gall  un  o’r  tenantiaid  mwyaf 
abl  fod  yn  oruchwyliwr.  Mae  cortyn,  a leolir  mewn  man  cyfleus, 
i’w  dynnu  ymhob  gyngalo  a phan  dynnir  hwn  mae’r  system  yn  gweith- 
redu.  Mae  golau’n  fflachio  y tu  allan  i fyngalo’r  tenant  a larwm  yn 
swnio  yng  nghartref  y goruchwyliwr. 

Er  gall  y Cyngor  deimlo’n  falch  iawn  o’r  gwaith  a wnaed 
ganddynt  ym  maes  y “tai  amnodd”  eto  trist  yw  dweud  nad  oes 
cyfleusterau  cyfunol  ar  y safleoedd  mwy,  yn  arbennig  Tre-Gynwr. 
Fodd  bynnag,  eleni  mae’r  Cyngor  wedi  derbyn  mewn  egwyddor  bod 
angen  cyfleusterau  cyfunol  a fydd  yn  cynnwys  lolfa  gyffredin  a chyf- 
leusterau  priodol  eraill  at  wasanaeth  y stad,  mewn  cydweithrediad 
a’r  cynllun  i ddarparu  unedau  o 22  o rai  ag  un  ystafell  wely  a 2 a 
dwy  ystafell  wely.  Penodwyd  Ymgynghorwyr  i baratoi  cynllun  ac 
mae  yngynghori  wedi  bod  a Chyfarwyddwr  y Gwasanaethau  Cym- 
deithasol. 

Mae  cvfartaledd  yr  henoed  yn  y gymdeithas  yn  cynyddu  ac  fe 
fydd  hynny’n  parhau  oherwydd  y datblygiad  mewn  gwyddoniaeth 
feddygol  a gwell  amodau  cymdeithasol  ac  amgylcheddol.  Rhaid  i ni 
bob  amser  hyrwyddo’r  gwelliant  mewn  amodau  lies  i’n  “dinasyddion 


—60— 


true  then  who  do  we  owe  it  to,  but  to  the  aged  in  the  society  in 
which  we  now  live. 

Greater  emphasis  is  now  being  placed  on  keeping  the  elderly 
within  the  community  and  it  is  considered  that  more  of  the  County’s 
financial  resouces  should  be  devoted  to  “sheltered  housing”  rather 
than  residential  homes.  It  is  felt,  however,  that  where  residential 
homes  for  the  aged  are  envisaged  that  there  should  be  close  liaison 
with  district  housing  authorities  so  that  detailed  consideration  should 
be  given  to  the  linking  of  sheltered  housing  with  this  type  of  resid- 
ential establishment.  It  is  probable  that  this  policy  could  be  pursued 
with  greater  vigour  following  the  amalgamation  of  the  four  district 
authorities  in  April,  1974. 

HOUSING  OF  THE  HANDICAPPED 

The  Council  in  dealing  with  their  housing  responsibilities,  must 
cater  for  all  housing  needs.  In  particular  the  needs  of  the  physically 
handicapped  must  be  considered  and  this  is  laid  down  in  “The  Chronic 
Sick  and  Disabled  Persons  Act,  1970”.  Most  of  the  Act,  which 
caters  for  the  welfare  of  the  aged  and  handicapped  is  administered 
by  the  Social  Services  Department  of  the  County  Council.  The 
housing  needs  of  the  disabled  though,  is  a specific  duty  imposed  on 
district  housing  authorities. 

It  is  very  pleasing  to  report  that  the  Council  have  been  abreast 
of  current  thinking  in  this  field,  and  for  years  have  carried  out,  in 
conjunction  with  the  County  Welfare  Authority,  special  adaptations  in 
council  dwellings  to  meet  the  varying  needs  of  council  tenants  suffer- 
ing from  different  disabilities.  Furthermore,  bungalows  have  been 
specially  constructed  and  adapted  for  the  physically  handicapped  and 
during  the  year  under  review,  four  were  completed,  namely  two  at 
Drefach,  one  at  Abergwili,  and  one  at  St.  Clears.  The  Council  have 
now  provided  a total  number  of  7 bungalows  of  this  type. 

In  providing  these  bungalows,  one  is  aware  not  only  of  the 
benefit  that  will  accrue  to  the  handicapped  person  but  also  to  the 
person  or  persons  who  care  for  the  handicapped.  Words  cannot 
express  adequately  the  admiration  one  feels  for  the  selfless  dedication 
and  devotion  of  the  people  that  one  comes  across  in  the  way  they 
care  for  the  handicapped  members  of  the  family,  and  also  to  the 
unflinching  spirit  of  the  handicapped  persons  themselves. 

HOMELESS  FAMILIES 

The  Council,  in  conjunction  with  the  County  Council  Welfare 
Committee,  have  made  available  a private  house  “Brithdir”  at  Cefn- 
eithin.  It  is  used  for  the  purpose  of  housing  displaced  or  homeless 
families,  the  rent  of  which,  while  the  house  is  unoccupied,  is  paid  by 


—61— 


hyn”  oherwydd  os  yw’r  dywediad  “’dyn  ni  erioed  wedi’i  chael  hi  mor 
d'da”  yn  wir,  i bwy  mae’r  diolch  ond  i’r  henoed  yn  ein  cymdeithas. 

Rhoir  llawer  mwy  o bwyslais  nawr  ar  gadw’r  henoed  o fewn  y 
gymdeithas,  ac  ystyrir  y dylid  gwario  mwy  o gyfalaf  y Sir  ar  y “tai 
amnodd”  yn  hytrach  nag  ar  Gartrefi  Preswyl.  Teimlir  fodd  bynnag, 
lie  ystyrir  cael  cartreli  preswyl  i’r  henoed,  dylai  fod  cydweithrediad 
agos  ag  awdurdodau  tai  y dosbarth,  fel  y gellid  rhoi  ystyriaeth  lawn 
i gysylltu  tai  amnodd  gyda’r  math  hwn  o sefydliad  preswyl.  Mwy 
na  ±ebyg  y gellid  dilyn  y polisi  hwn  yn  fwy  egniol  ar  61  uno’r  pedwar 
awdurdod  dosbarth  yn  Ebrill  1974. 


DARPARU  TAI  AR  GYFER  Y RHAI  DAN  ANFANTAIS 

Rhaid  i’r  Cyngor  wrth  ddelio  a’u  dyletswyddau  tai,  ddarparu  ar 
gyfer  yr  holl  anghenion.  Rhaid  ystyried  yn  arbennig  anghenion  y 
rhai  dan  anfantais  gorfforol,  ac  mae  hyn  wedi  ei  nodi  yn  “Neddf  y 
Cronig  a Phersonau  Anabl,  1970”.  Gweinyddir  y rhan  fwyaf  o’r 
Ddeddf  sy’n  gofalu  am  anghenion  yr  henoed  a’r  rhai  dan  anfantais, 
gan  Adran  Gwasanaethau  Cymdeithasol  y Cyngor  Sir.  Dyletswydd 
arbennig  yr  awdurdodau  tai  lleol  fodd  bynnag  yw  darparu  tai  ar  gyfer 
yr  anabl. 

Pleser  yw  dweud  fod  y Cyngor  wedi  cadw  i fyny  a datblygiadau 
cyfoes  yn  y maes  hwn,  ac  am  flynyddoedd  wedi  cario  allan  mewn  cyd- 
weithrediad ag  Awdurdod  Lies  y Sir,  addasiadau  arbennig  mewn  tai 
cyngor  i gyfarfod  ag  anghenion  amrywiol  tenantiaid  y cyngor  sy’n 
dioddef  oddi  wrth  wahanol  anabledd.  Hefyd  adeiladwyd  ac  addas- 
wyd  byngalos  yn  arbennig  ar  gyfer  y rhai  dan  anfantais  gorfforol  ac  yn 
ystod  y flwyddyn  hon,  cwblhawyd  pedwar  o’r  rhain,  dau  yn  Drefach, 
un  yn  Abergwili,  ac  un  yn  San  Cler.  Mae’r  Cyngor  yn  awr  wedi 
darparu  cyfanrif  o saith  byngalo  o’r  math  hwn. 

Wrth  ddarparu’r  byngalos  hyn  mae  manteision  nid  yn  unig  i’r 
person  dan  anfantais  ond  hefyd  i’r  person  neu’r  personau  sy’n  gofalu 
am  y bobl  hyn.  Ni  all  geiriau  fynegi’r  edmygedd  a deimlir  at  ym- 
gysegriad  a llwyr  ymroddiad  y bobl  sy’n  gofalu  am  yr  aelodau  hynny 
o’r  teulu  sy  dan  anfantais,  ac  hefyd  i ysbryd  dewr  y personau  eu 
hunain  sy  dan  anfantais. 


TEULUOEDD  DI-GARTREF 

Mae’r  Cyngor  mewn  cydweithrediad  a Phwyllgor  Lies  y Cyngor 
Sir,  wedi  darparu  ty  preifat  “Brithdir”  yng  Nghefneithin.  Defnyddir 
e ar  gyfer  cartrefu  pobl  sy  wedi  gorfod  symud  o’u  tai,  neu  ar  gyfer 
teuluoedd  di-gartref,  a thelir  y rhent  tra  bod  y ty  yn  wag  gan  Adran 


—62— 


the  County  Welfare  Department.  The  house  is  at  present  occupied 
by  a family  displaced  from  a housing  site  at  Carway. 


HOUSING  MANAGEMENT 

Considerable  thought  was  given  during  the  year  to  the  question 
of  improving  the  Council’s  housing  maintenance  section.  For  a 
number  of  years,  tenants  have  been  complaining  regarding  the  lengthy 
waiting  period  for  general  repairs  to  their  dwellings.  During  the 
latter  half  of  the  year  an  inter-departmental  sample  survey  on 
“planned  maintenance”  was  undertaken  on  two  housing  sites  at  Dre- 
fach  which  included  a total  of  74  dwellings.  On  the  basis  of  this 
survey  it  was  estimated  that  it  would  take  2.26  years  to  complete 
the  general  essential  repairs  to  all  the  houses  in  the  Council’s  owner- 
ship. As  a result  of  this  exercise,  the  Council  felt  that  this  would  be 
an  unreasonable  period  to  complete  the  first  cycle  of  essential  repairs, 
and  consequently  it  was  decided  to  increase  the  number  of  craftsmen 
and  labourers  in  the  housing  maintenance  section  in  order  to  accelerate 
the  programme. 

The  housing  maintenance  section  is  split  up  into  two  units  for 
operational  purposes  i.e.  a mobile  workshop  gang  and  an  emergency 
gang,  the  latter,  as  the  name  implies,  deals  with  the  essential  repairs 
that  cannot  be  left  unattended.  The  mobile  workshop  now  operates 
on  a planned  maintenance  scheme  and  detailed  pre-inspections  are 
undertaken  prior  to  the  workshop  being  moved  on  site.  This  entails 
considerable  amount  of  administrative  and  inspection  wrork  by  the 
Technical  Assistants  involved  in  the  Housing  and  Engineer’s  Depart- 
ment. However,  it  is  considered  most  essential  because  it  obviates 
essential  repairs  being  overlooked. 

With  the  advent  of  work  study  incentive  schemes  for  bricklayers 
and  carpenters,  during  the  first  half  of  the  year,  the  repairs  programme 
has  been  considerably  accelerated  and  very  heavy  inroads  were,  and 
are,  being  made  into  the  backlog  of  all  repair  work.  An  incentive 
scheme  was  already  operational  for  the  painting  section,  and  the 
procedure  is  that  the  painting  gang  follows  the  mobile  workshop  on 
site.  There  has  been  a considerable  increase  in  productivity  in  the 
housing  maintenance  section  as  a result  of  the  incentive  schemes  which 
will  be  of  ultimate  benefit  to  the  Council,  tenants  and  employees 
concerned. 

The  Council  again  availed  themselves  of  a £20,000  loan  from 
the  Welsh  Office  in  order  to  provide  central  heating  schemes  in 
Council  houses.  The  tenants  have  a choice  of  either  gas,  electricity 
or  solid  fuel  central  heating  and  the  Council  supervises  the  install- 
ations carried  out  by  the  Wales  Gas  Board,  South  Wales  Electricity 
Board  and  Messrs.  Everwarm  Homes  Ltd.,  in  conjunction  with  the 


Lies  y Sir.  Ar  hyn  o bryd  mae  teulu  yno  a symudwyd  o’u  ty  yng 
Ngharway. 


RHEOLI  TAT 

Yn  ystod  y flwyddyn  rhoddwyd  dipyn  o ystyriaeth  i’r  cwestiwn 
o vvella’r  adran  cynhaliaeth  tai.  Mae  tenantiaid  wedi  bod  yn  cwyno 
oherwydd  yr  aros  hir  cyn  cael  atgyweirio’u  tai.  Yn  ystod  hanner 
olaf  y flwyddyn,  gwnaed  arolwg  enghreifftiol  rhyng-adrannal  ar 
“gynhaliaeth  wedi  ei  gynllunio”  ar  ddwy  safle  tai  yn  Drefach  yn 
cynnwys  74  o dai.  Ar  sail  yr  arolwg  hwn  gwnaed  amcangyfrif  y 
cymerid  2.26  blwyddyn  i gwblhau’r  atgyweiriadau  cyffredinol  oedd 
angen  eu  gwneud  yn  yr  holl  dai  Cyngor.  Teimlai’r  Cyngor  fod  hwn 
yn  gyfnod  afresymol  o hir,  ac  felly  penderfynwyd  cael  mwy  o grefft- 
wyr  a llafurwyr  yn  yr  adran  cynhaliaeth  tai  i gyflymu’r  gwaith. 

Mae  dau  grwp  gwaith  yn  yr  adran  cynhaliaeth  tai,  gang  gyda’r 
siop-waith  deithiol,  a gang  i wneud  gwaith  brys  sy’n  delio  ag  atgyweir- 
iadau y dylid  eu  gwneud  cyn  gynted  ag  sy’n  bosibl.  Cynllunir  ym- 
laen  flaw  yn  awr  y gwaith  a wneir  gan  y siop-waith,  a gwneir 
arolygiadau  manwl  cyn  i’r  gweithwyr  symud  i’r  safle.  Golyga  hyn 
lawer  o waith  gweinyddol  a gwaith  arolygu  gan  y Cynorthwywyr 
Technegol  sy’n  gysylltiedig  a’r  Adran  Tai  ac  Adran  y Peiriannydd. 
Fodd  bynnag,  ystyrir  hyn  yn  waith  pwysig  iawn  oherwydd  mae’n 
osgoi  esgeuluso  atgyweiriadau  hanfodol. 

Gyda  chynlluniau  anogaeth  y stydi  waith  i’r  meiswn  a seiri, 
yn  ystod  hanner  cyntaf  y flwyddyn  gwnaed  llawer  iawn  o waith 
atgyweirio  ac  felly’n  ysgafnhau  dipyn  ar  y baich  mawr  o’r  gwaith 
atgyweirio  oedd  i’w  wneud.  Roedd  cynllun  anogaeth  mewn  bod 
eisoes  i’r  peintwyr,  a’r  drefn  yw  bod  gang  peintio  yn  dilyn  y siop- 
waith  deithiol  ar  safle.  Gwnaed  llawer  iawn  mwy  o waith  gan  yr 
adran  cynhaliaeth  tai  fel  canlyniad  i’r  cynlluniau  anogaeth,  a fydd  o 
fudd  i’r  Cyngor,  tenantiaid  a’r  gweithwyr. 

Derbyniodd  y Cyngor  eto  fenthyciad  gan  y Swyddfa  Gymraeg 
o £20,000  i roi  gwres-canolog  mewn  tai  cyngor.  Gall  y tenantiaid 
ddewis  rhwng  gwres-canolog  nwy,  trydan  neu  glo,  ac  mae’r  Cyngor 
yn  goruchwylio’r  gwaith  o’u  rhoi  i mewn  gan  Fwrdd  Nwy  Cymru, 
Bwrdd  Trydan  De  Cymru  a Meistri  Cartrefi  Everwarm  Cyf.  mewn 
cydweithrediad  a’r  Bwrdd  Nwy  Cenedlaethol.  Mae’r  Cyngor  yn  talu’r 
Contractwyr  ac  mae’r  tenant  yn  talu  tai  ychwanegol  bob  wythnos  at 
ei  rent  o hynny  ymlaen,  y tai  ychwanegol  hwn  yn  dibynnu  ar  gost  y 
cynllun. 


-64- 


National  Coal  Board.  The  Council  pay  the  contractors  and  the 
tenant  pays  an  additional  weekly  sum  to  his  existing  rental,  in  per- 
petuity, based  on  the  capital  cost  of  the  scheme.  A total  of  60 
schemes  were  installed  during  the  year  and  are  categorised  as  follows  : 
Solid  Fuel  ...  ...  ...  ...  ...  49 

Electricity  ...  ...  ...  ...  ...  8 


HOUSING  IMPROVEMENTS— PRIVATE  SECTOR 

The  Housing  Act,  1969,  which  increased  the  maximum  discret- 
ionary grant  to  £1,000  had  already  stimulated  the  interest  of  house- 
holders in  improving  their  properties.  In  June,  of  the  year  under 
review,  a futher  considerable  stimulus  was  provided  for  development 
areas,  of  which  this  Council  forms  a part,  with  an  increase  in  the 
maximum  discretionary  grant  to  £1,500.  As  expected,  a greatly  in- 
creased volume  of  applications  were  received,  and  during  the  year 
191  Descretionary  Grants  and  25  Standard  Grants  received  official 
approval,  showing  an  increase  of  25.6%  over  the  previous  year  and 
49.2%  average  increase  over  the  previous  two  years  as  regards  Dis- 
cretionary Grants.  This  increase  in  the  volume  of  grant-aided  im- 
provement schemes  has  imposed  a tremendous  increased  work  load  on 
the  Public  Health  Inspectorate,  and  I am  again  glad  to  report  the 
close  liaison  that  continues  to  exist  with  the  Engineer’s  Department 
in  administering  the  applications.  Every  endeavour  is  made  to  give 
the  utmost  assistance  to  the  client  and  as  efficiently  as  possible.  This 
obviates  the  unnecessary  delays  that  can  sometimes  arise  when  depart- 
ments do  not  liaise  adequately  with  each  other.  The  Council  have 
now  been  operating  a discretionary  grants  scheme  for  over  twenty 
years  and  the  figures  and  the  Council’s  record  in  this  field  speak  for 
themselves. 

The  details  of  the  Discretionary  and  Standard  Grants  to  31/12/ 
71  are  as  follows  : — 


Type  of 
Grant 

Number  of  Dwell- 
ings Improved 
f 

Amount  Paid 
in  Grant 

Average  Grant 
per  house 

Owner 

Occupied 

Tenanted 

Discretionary 

Standard 

1060 

246 

629 

92 

£588,052.77p 

£48,492.79p 

£348. 17p 
£143. 47p 

1306 

721 

Total 

201 

11 

£636,545. 56p 

£314. 03p 

—65— 


Rhoddwyd  gwres  canolog  mewn  60  o dai  yn  ystod  y flwyddyn 
a dosberthir  nhvv  fel  a ganlyn  : — 

Glo  ...  ...  ...  ...  ...  ...  49 

Trydan  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 

Nwy  3 

GWELLIANNAU  I DAI  PREIFAT 

Roedd  pobl  wedi  dechrau  cymryd  diddordeb  mewn  gwella’u 
tai  gan  fod  y Ddeddf  Tai  1969  wedi  cynyddu’r  uchafswm  grant 
dewisol  i £1,000.  Ym  Mehefin  y flwyddyn  dan  sylw,  cynyddwyd  y 
grant  dewisol  eto  i £1,500  ac  roedd  hyn  wrthgwrs  yn  symbyliad 
pellach  i’r  ardaloedd  datblygu,  ac  mae’r  Cyngor  hwn  yn  un  ohonynt. 

Fel  y gellir  disgwyl,  derbyniwyd  llawer  iawn  mwy  o geisiadau, 
ac  yn  ystod  y flwyddyn  derbyniodd  191  o Grantiau  Dewisol  a 25  o 
Grantiau  Safonol  gymeradwyaeth  swyddogol,  yn  dangos  cynnydd  o 
25.6%  dros  y flwyddyn  flaenorol  a chyfartaledd  o 49.2%  o gynnydd 
dros  y ddwy  flynedd  flaenorol  yn  y Grantiau  Dewisol.  Mae’r 
cynnydd  mawr  yma  yn  nifer  y cynlluniau  gwella  sy’n  derbyn  cymorth 
grant  wedi  golygu  llawer  iawn  mwy  o waith  i’r  Arolygwyr  Iechyd 
Cyhoeddus,  ac  maen  dda  gen  i allu  dweud  unwaith  eto  bod  cyd- 
weithrediad  agos  wedi  parhau  ag  Adran  y Peiriannydd  with  ddelio 
a’r  ceisiadau.  Gwneir  pob  ymdrech  i roi  cymaint  a fedrwn  o gymorth 
i’r  ymgeisydd  a hynny  mor  effeithiol  ag  sy’n  bosibl.  Mae  hyn  yn 
osgoi  oedi  diagen  a all  ddigwydd  weithiau  pan  nad  yw  adrannau’n 
cydweithredu’n  hapus.  Mae’r  Cyngor  wedi  gweithredu’r  cynllun 
grantiau  dewisol  nawr  ers  dros  ugain  mlynedd  ac  mae’r  ffugurau  a 
record  y Cyngor  yn  y maes  hwn  yn  siarad  drostynt  eu  hunain. 

Mae’r  manylion  am  y Grantiau  Dewisol  a Safonol  hyd  31/12/71 
fel  a ganlyn  : — 


Math  o 
Grant 

Nifer  o 
wedi  eu 

nheddau 

gwella 

Swm  a Dalwyd 
mewn  Grant 

Cyfartaledd 
Grant  i bob  ty 

Perchen- 
nog  sy’n 
byw  yn 
ei  dp 

Ar 

Denant- 

iaeth 

Dewisol 

Safonol 

1060 

246 

629 

92 

£588, 052. 77c 
£48, 492. 79c 

£348. 17c 
£143. 47c 

1306 

721 

Cyfanswm 

2027 

£636, 545. 56c 

£314.03c 

-66- 


During  the  year  the  department  in  accordance  with  the  pro- 
visions of  the  Housing  Acts  1969  and  1971  made  a general  survey 
of  the  rural  district  in  order  to  try  and  ascertain  the  most  suitable 
area  to  deal  with  as  a General  Improvement  Area.  In  consultation 
with  the  Engineer’s  department  it  was  decided  that  central  Whitland 
would  be  the  most  suitable,  as  it  is  an  area  in  which  quick  results  could 
be  seen  as  there  is  unlikely  to  be  the  type  of  opposition  which  might 
be  expected  in  some  other  areas.  According  to  the  Welsh  Office, 
this  is  an  important  point  because  at  that  time  any  environmental 
work  completed  before  24th  June,  1973,  would  attract  a 75%  grant 
instead  of  50%.  At  the  time  of  writing  the  report  this  date  has  been 
advanced  by  one  year.  The  results  of  the  preliminary  survey  showed 
that  in  central  Whitland  practically  half  the  number  of  houses  are 
without  modem  amenities  and  that  almost  all  the  people  in  the  area 
are  eager  to  see  something  done  to  improve  the  surroundings. 

The  whole  concept  of  a general  improvement  area  scheme  is  for 
the  local  authority  to  improve  the  immediate  environment  of  the 
dwellings,  whilst  in  conjunction  with  this,  the  individual  owners 
improve  their  particular  homes.  People  are  quite  often  deterred 
from  improving  the  house  itself,  if  the  surroundings  are  drab  and 
uninteresting,  with  nothing  to  be  seen  except  grey  walls,  roofs  and 
streets  and  no  flowers  or  even  a blade  of  grass  to  be  seen  from  the 
living  room.  Another  deterrent  is  the  fact  that  even  though  isolated 
houses  in  an  area  are  improved,  the  owner  may  still  feel  the  effort 
not  worthwhile,  since  as  soon  as  he  steps  out  of  his  door  or  looks 
out  of  a window,  he  can  see  the  houses  of  his  neighbours  still  in  a 
dilapidated  state.  He  may  have  the  feeling  that  if  he  has  to  sell 
and  move  from  the  area,  he  might  not  get  back  the  money  spent  on 
modernisation.  He  may  therefore  decide  to  save  up  his  money  for  a 
new  home  and  move  out  when  he  can  afford  to.  If  he  decides  thus 
though,  he  could  find  that  his  house  is  deteriorating  at  a rate  at 
which  his  savings  have  to  be  spent  on  repairs  rather  than  as  a deposit. 

Even  if  all  the  houses  were  to  be  improved,  and  the  present  very 
generous  grant  scheme  should  go  some  way  towards  this,  many 
eyesores  will  still  remain,  and  nothing  will  have  been  done  to  improve 
the  immediate  surroundings  of  the  houses  e.g.  old  dilapidated  walls, 
fences,  waste  ground,  and  industrial  or  semi-  industrial  premises. 

A General  Improvement  Area  is  a means  of  remedying  this 
situation  and  legislation  has  been  introduced  to  grant-aid  local 
authorities  in  improving  the  environment  in  an  area  which  the  Council 
has  decided  to  be  a General  Improvement  Area.  Examples  of  some 
work  that  can  be  grant-aided  are  : — tidying  up  neglected  sites  ; 
rebuilding  garden  walls  and  fences  ; surfacing  neglected  and  unmade 
alleyways  ; planting  trees  and  shrubs  ; convening  a street  or  streets 
into  pedestrian  ways,  thereby  making  them  more  quiet  and  attractive, 


—67— 


Yn  ystod  y flwyddyn  gwnaeth  yr  adran  yn  unol  a gofynion  y 
Deddfau  Tai  1969  a 1971  arohvg  cyffredinol  o’r  dosbarth  gvvledig  er 
mwyn  ceisio  dewis  yr  ardal  fwyaf  addas  i fod  yn  Ranbarth  Gwelliant 
Cyffredinol.  Mevvn  ymgynghoriad  ag  Adran  y Peiriannydd  pender- 
fynwyd  mai  canol  Hen  Dy  Gwyn  fyddai’r  mwyaf  addas,  gan  fod  bon 
yn  ardal  y gellid  gweld  canlyniadau  buan  gan  nad  yw’n  debyg  fod  y 
math  o vvrthwynebiad  yma  y gellid  ei  ddisgwyl  mewn  ambell  ardal 
arall.  Yn  61  y Swyddfa  Gymraeg  mae  hwn  yn  bwynt  pwysig  oher- 
wydd  yr  adeg  honno  fe  fyddai  unrhyw  waith  ar  yr  amgylchedd  a 
gwblhavvyd  cvn  Mehefin  24ain,  1973,  yn  derbyn  grant  o 75%  yn  lie 
50%.  Ar  adeg  ysgrifennu’r  adroddiad  mae’r  dyddiad  hwn  wedi  ei 
estyn  am  flwyddyn  arall.  Dangosodd  canlyniadau’r  arolwg  rhagar- 
weiniol  fod  bron  hanner  y tai  yng  nghanol  Hen  Dy  Gwyn  heb  y 
cyfleusterau  modern  a bod  bron  pawb  yn  yr  ardal  yn  awyddus  i weld 
rhywbeth  yn  cael  ei  wneud  i wella’r  amgylchedd. 

Holl  syniad  cynllun  Rhanbarth  Gwelliant  Cyffredinol  yw  i’r 
awdurdod  lleol  wella’r  amgylchedd  o gwmpas  y tai,  a bod  y perch- 
nogion  yn  unol  a hyn,  yn  gwella’u  cartrefi  nhw  eu  hunain.  Mae 
pobl  yn  ami  iawn  yn  amharod  i wella’u  tai  eu  hunain  os  ydy’r  tir  o 
gwmpas  yn  llwydaidd  ac  yn  anniddorol  a dim  byd  i’w  weld  ond 
waliau  llwyd,  toeau  a strydoedd,  a dim  blodau  na  glaswelltyn  i’w 
weld  o’r  ystafell  fyw.  Hefyd,  hyd  yn  oed  pan  wellir  tai  man  hyn  a 
man  draw,  efallai  bydd  y perchennog  yn  dal  i deimlo  nad  yw’r  gwaith 
werth  yr  ymdrech,  oherwydd  cyn  gynted  ag  yr  a’i  allan  o’i  ddrws  neu 
edrych  allan  drwy’r  ffenestr,  gall  weld  bod  tai  ei  gymdogion  yn  dal  i 
fod  mewn  cyflwr  adfeiliedig.  Efallai  bydd  ganddo’r  teimlad  na 
chaiff  yr  arian  a wariodd  ar  foderneiddio  yn  61,  os  bydd  raid  iddo 
werthu  a symud  o’r  ardal  rywdro.  Efallai  y penderfynith  e felly  i 
gynilo’i  arian  i brynu  ty  newydd  a symud  allan  pan  all  fforddio 
wneud  hynny.  Os  yw  e’n  penderfynu  gwneud  hyn  fodd  bynnag, 
gall  ddarganfod  bod  ei  dy  yn  adfeilio  cymaint  nes  ei  orfodi  i wario’i 
arian  ar  atgyweirio  yn  hytrach  nag  ar  flaen-dal. 

Hyd  yn  oed  os  fyddai’r  holl  dai  yn  cael  eu  gwella  ac  fe  ddylai’r 
cynllun  grant  presennol  sy’n  hael  iawn  fynd  dipyn  o’r  ffordd  tuag  at 
hyn,  fe  fydd  llawer  o olygfeydd  hyll  yn  dal  ar  61  ac  ni  fydd  dim 
wedi  ei  wneud  tuag  at  wella’r  ardal  o gwmpas  y tai  e.e.  hen  waliau 
adfeiliedig,  ffensiau,  tir  gwastraff  ac  adeiladau  diwydiannol  neu 
ran-ddiwydiannol. 

Mae  Rhanbarth  Gwelliant  Cyffredinol  yn  fodd  i unioni’r  sefyllfa 
ac  mae  deddfwriaeth  wedi  ei  chyflwyno  i roi  cymorth  grant  i awdur- 
dodau  lleol  i wella’r  amgylchedd  mewn  ardal  mae’r  Cyngor  wedi  ei 
dewis  yn  Ranbarth  Gwelliant  Cyffredinol.  Enghreifftiau  o waith 
gellir  cael  cymorth-grant  yw  : — cymennu  safleoedd  a esgeuluswyd  ; 
ail-godi  waliau-gerddi  a ffensiau  ; rhoi  daear  galed  i lwybrau  a 
esgeuluswyd  ac  a adawyd  ; plannu  coed  a llwyni  ; newid  stryd  neu 


—68— 


whilst  at  the  same  time  providing  access  for  vehicles  at  the  rear  ; 
provision  of  parking  bays,  play  areas  etc.  The  environment  of  a 
person’s  dwelling  is  after  all  an  immediate  extension  of  his  premises, 
and  is  obviously  worthwhile  to  improve  because  it  enhances  the  im- 
provement to  the  house,  and  is  particularly  beneficial  to  the  house- 
wife who  spends  more  time  at  home  than  the  average  male. 

During  the  year  under  review  no  progress  had  been  made  in  the 
declaration  of  the  General  Improvement  Area  at  Whitland.  However, 
at  the  time  of  writing  this  report,  considerable  progress  is  being  made 
towards  this  end,  full  details  of  which  should  be  published  in  next 
year’s  report. 


UNFIT  HOUSES 

As  in  previous  years,  the  Council  again  concerned  itself  with 
the  individual  unfit  house.  It  was  not  found  necessary  to  deal  with 
or  declare  any  clearance  areas.  Houses  found  unfit  for  human 
habitation  and  not  capable  of  being  repaired  at  reasonable  expense  are 
represented  to  the  Council  as  unfit  unless  an  improvement  scheme 
has  previously  been  agreed  upon  with  the  respective  owner. 

During  1971,  sixteen  houses  were  represented  to  the  Council  as 
unfit  for  human  habitation  in  accordance  with  the  provisions  of  the 
Housing  Act,  1957.  Closing  or  Demolition  Orders  were  made  in 
five  cases  under  the  appropriate  section  17.  Of  the  remainder, 
undertakings  not  to  relet  were  accepted  by  the  Council  in  some 
instances,  improvement  grant  schemes  were  approved  in  principle 
in  others  and  at  the  end  of  the  year  final  decisions  had  not  been 
reached  on  some  of  the  properties. 

A total  of  nineteen  families  comprising  forty-one  persons  were 
rehoused  from  unfit  houses  during  the  year  and  six  dwellings  were 
demolished. 


HOUSING  ACT,  1969 
QUALIFICATION  CERTIFICATES 

Under  the  provisions  of  the  above  Act,  Parliament  has  introduced 
legislation  for  securing  the  decontrol  of  all  remaining  controlled 
tenancies  and  the  introducing  of  regulated  rents.  As  a further  induce- 
ment increased  improvement  grants  were  offered  to  owners  who  were 
prepared  to  improve  their  properties. 

To  qualify  for  decontrol,  dwelling-houses  must  posses  the  stand- 
ard amenities,  of  bathroom,  wash-hand  basin,  hot  water  supplies, 
internal  water-closet,  sink,  be  also  in  good  repair  and  in  all  other 


—69— 


strydoedd  i ffyrdd  i gerdded  arnynt,  ac  felly’n  eu  gwneud  yn  dawel- 
ach  ac  yn  fwy  deniadol,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  trefnu  lie  i gerbydau 
ddod  i fewn  o’r  tu  cefn  ; darparu  lleoedd  parcio  ; mannau  chwarae 
etc.  Wedi’r  cyfan  dim  ond  ymestyniad  o’r  ty  yw’r  tir  sydd  o’i 
gwmpas  ac  felly  mae’n  talu’r  ffordd  i’vv  wella  gan  fod  hyn  yn 
ychwanegu  at  y gwelliannau  a wnaed  i’r  ty,  ac  mae  o fudd  arbennig 
i’r  \vraig  ty  sy,  fel  rheol,  yn  gvvario  mwy  o amser  gartref  na’r  gwr. 

Yn  ystod  y flwyddyn  dan  sylw,  ni  wnaed  unrhyw  ddatblygiad 
tuag  at  ddatgan  fod  Hen  Dy  Gwyn  yn  Ranbarth  Gwelliant  Cvffred- 
inol.  Fodd  bynnag,  adeg  ysgrifennu’r  adroddiad  hwn  gwneir  llawer 
o waith  tuag  at  y bwriad  hwn,  a dylid  cyhoeddi’r  manylion  llawn  am 
hyn  yn  adroddiad  y flwyydyn  nesaf. 


TAI  ANADDAS 

Fel  yn  y blynyddoedd  cynt,  mae’r  Cyngor  wedi  ymwneud  yn 
uniongyrchol  a phob  ty  anaddas.  Gwelwyd  nad  oedd  angen  delio 
ag  unrhyw  ranbarthau  clirio,  na’u  datgan. 

Dygwyd  tai  anaddas  i ddyn  fyw  ynddynt  ac  na  ellir  eu  hat- 
gyweirio  am  bris  rhesymol,  i sylw’r  Cyngor  fel  rhai  anaddas  oni 
chytunwyd  ar  gynllun  gwella  cyn  hynny  gyda’r  perchennog  priodol. 

Yn  ystod  1971,  dygwyd  unarbymtheg  o dai  i sylw’r  Cyngor  fel 
rhai  anaddas  i ddyn  fyw  ynddynt  yn  unol  a gofynion  y Ddeddf  Tai 
1957.  Gwnaed  gorchmynion  Cau  neu  Ddymchwel  mewn  pum  achos 
yn  61  yr  adran  briodol  17.  O’r  gweddill,  cytunodd  y Cyngor  i beidio 
ag  ailosod  rhai  ohonynt,  cymeradwywyd  mewn  egwyddor  gynlluniau 
grantiau  gwella  i eraill,  ac  ar  ddiwedd  y flwyddyn  nid  oeddynt  wedi 
dod  i benderfyniad  terfynol  ynglyn  a rhai  tai. 

Yn  ystod  y flwyddyn,  oherwydd  tai  anaddas,  ail-gartrefwvd 
pedwar  teulu  ar  bymtheg  o bedwar  deg  un  o bobl,  a dymchwelwvd 
chwe  ty. 


DEDDF  TAI  1969 
TYSTYSGRIF  CYMHWYSTER 

Yn  61  gofynion  y Ddeddf  uchod,  mae’r  Senedd  wedi  cyflwyno 
deddfwriaeth  i sicrhau  dadreolaeth  pob  tenantiaeth  reoledig  sydd  ar 
61,  ac  i gyflwyno  rhenti  regiwledig.  Fel  argymhelliad  pellach  cyn- 
igiwyd  grantiau  gwella  uwch  i berchnogion  oedd  yn  barod  i wella 
eu  heiddo. 

I deilyngu  dadreolaeth,  mae’n  rhaid  i’r  tai  annedd  gael  y cyfleust- 
erau  safonol  o ystafell  ymolchi,  basn  golchi  dwylo,  cyflenwad  dwr 
twym,  closed  dwr  y tu  fewn,  sine,  ac  hefyd  i fod  mewn  cyflwr  da  ac 


-70- 


respects  fit.  The  local  authority  have  to  satisfy  themselves  that  a 
house  meets  these  conditions  before  issuing  a Qualification  Certificate. 

The  following  table  illustrates  the  number  of  applications  re- 
ceived and  granted  during  the  year  : — 

1.  Section  45.  Qualification  Certificates 

Applications  received  ...  ...  ...  8 

Applications  approved  ...  3 

In  the  remaining  5 cases  the  conditions  were  not  fulfilled. 

2.  Section  46.  Certificates  of  Provisional  Approval 

Applications  received  and  approved  ...  1 


FOOD  CONTROL 

Food  Hygiene  is  becoming  an  increasingly  important  pan  of  the 
department’s  work  as  the  tourist  potential  of  the  Council’s  area  begins 
to  be  realised.  More  cafes  and  restaurants  of  a good  hygienic  stand- 
ard are  opening  each  year  to  cater  for  the  tourists  needs  and  it  is 
those  restaurants  which  are  seen  by  tourists  to  be  the  most  clean 
and  attractive  ; which  are  the  most  successful. 

Good  food  premises  of  all  kinds  can  do  as  much  as  anything  else 
to  boost  tourism  in  the  area.  The  public  health  inspector’s  experience 
is  invaluable  in  this  field  of  promoting  good  food  hygiene  in  food 
premises  and  mobile  food  vans.  Tourism  is  becoming  an  increasingly 
important  part  of  the  local  economy.  The  inspector’s  help  and  advice 
in  the  field  of  food  hygiene  especially  in  an  industry  which  employs 
a high  percentage  of  casual  and  student  labour  cannot  be  over  emphas- 
ised. The  additional  money  spent  in  inspector’s  salaries  engaged  in 
ensuring  good  food  hygiene  will  pay  for  itself  over  and  over  again  in 
an  increasing  flow  of  tourists  into  the  area  and  of  injecting  money 
into  the  local  economy  which  ultimately  leads  to  an  increase  in  both 
permanent  and  short  term  employment  opportunities.  If  food  hygiene 
supervision  is  neglected  and  bad  hygienic  conditions  arise,  then  tourists 
will  come  to  the  area  only  once,  and  not  come  back  again.  It  can  be 
seen  that  good  food  hygiene  and  hygienic  conditions  generally  are 
good  business,  not  only  for  the  traders  themselves  but  also  for  the 
Council  in  increased  rateable  values.  These  conditions  can  only  be 
assured  by  good  supervision. 

The  main  credit  for  good  hygiene  in  food  premises  must  be  with 
the  traders  themselves  who  translate  regulations  and  advice  into  good 
hygienic  conditions  and  to  the  public  who  having  seen  good  con- 
ditions now  demand  them. 

A total  of  380  visits  were  made  to  registered  and  other  food 
premises  in  the  area,  details  of  which  are  shown  in  the  table  appended 
below  : — 


■71 


yn  addas  ym  mhob  ffordd  arall.  Rhaid  i’r  awdurdod  lleol  sicrhau 
fod  ty  yn  ateb  y gofynion  hyn  cyn  rhoi  Tystysgrif  Cymhwyster. 

Mae’r  dabl  ganlynol  yn  dangos  nifer  y ceisiadau  a dderbyniwyd 
ac  a ganiatawyd  yn  ystod  y flwyddyn  : — 

1.  Adran  45  Tystysgrifau  Cymhwyster 

Ceisiadau  a dderbyniwyd  ...  ...  ...  8 

Ceisiadau  a gymeradwywyd  ...  ...  3 

Yn  y 5 achos  arall,  doedd  yr  amgylchiadau  ddim  yn  foddhaol. 

2.  Adran  46  Tystysgrifau  o Gymeradwyaeth  Dros  Dro 
Ceisiadau  a dderbyniwyd  ac  a gymeradwy- 

wyd  ...  ...  ...  ...  ...  1 


RHEOLI  BWYD 

Mae  Hylendid  Bwyd  yn  dod  yn  rhan  fwy  a mwy  pwysig  o waith 
yr  adran  fel  y dechreuir  sylweddoli  posibilrwydd  twristiaeth  yn  yr 
ardal.  Mae  mwy  o gaffis  a bwytai  o safon  hylendid  da  yn  agor  bob 
blwyddyn  i ddarparu  ar  gyfer  anghenion  y twristiaid,  a’r  bwytai 
hynny  sy  fwyaf  glan  a deniadol  yng  ngolwg  y twristiaid  yw’r  rhai 
mwyaf  llwyddiannus. 

Gall  adeiladau  bwyd  da  o bob  math  wneud  cymaint  a dim  byd 
arall  i hybu  twristiaeth  yn  yr  ardal.  Mae  profiad  yr  arolygwr  iechyd 
cyhoeddus  o werth  amhrisiadwy  yn  y maes  hwn  o hyrwyddo  hylendid 
bwyd  da  mewn  adeiladau  bwyd  a faniau-bwyd  teithiol.  Mae  twrist- 
iaeth yn  dod  yn  rhan  fwy  a mwy  pwysig  o’r  economi  lleol.  Ni  ellir 
gorbwysleisio  cymorth  a chyngor  yr  arolygwr  ym  maes  hylendid  bwyd 
yn  enwedig  mewn  diwydiant  sy’n  cyflogi  canran  uchel  o weithwyr 
achlysurol  a myfyrwyr.  Fe  fydd  yr  arian  ychwanegol  a werir  ar 
gyflogau’r  arolygwyr  sy’n  sicrhau  hylendid  da,  yn  talu  am  ei  hun 
drosodd  a throsodd  yn  y llif  cynyddol  o dwristiaid  a ddaw  i’r  ardal, 
ac  yn  dod  ag  arian  i fewn  i’r  economi  lleol  sy’n  arwain  yn  y pen  draw 
i fwy  o gyfle  am  waith  parhaol  a gwaith  dros-dro.  Os  esgeulusir 
goruchwyliaeth  hylendid  bwyd  a hyn  yn  arwain  i amodau  hylendid 
gwael,  yna  fe  ddaw  twristiaid  i’r  ardal  unwaith  yn  unig  a byth  eto. 
Gellir  gweld  fod  hylendid  bwyd  da  ac  amodau  hylendid  yn  gyffred- 
inol  yn  fusnes  da  nid  yn  unig  i’r  masnachwyr  eu  hunain  ond  hefyd 
i’r  Cyngor  mewn  gwerth  trethiannol  uwch.  Gellir  sicrhau’r  amodau 
hyn  yn  unig  gan  oruchwyliaeth  dda. 

Rhaid  rhoi’r  rhan  fwyaf  o’r  clod  am  hylendid  da  mewn  adeiladau 
bwyd  i’r  masnachwyr  eu  hunain  sy’n  troi  rheoliadau  a chynghorion 
yn  amodau  hylendid  da,  ac  hefyd  i’r  cyhoedd,  sydd,  ar  61  gweld 
amodau  da,  nawr  yn  eu  hawlio. 

Gwnaed  cyfanrif  o 380  o ymweliadau  i adeiladau  a gofrestrwyd, 
ac  i eraill,  yn  yr  ardal,  a gweler  y manylion  yn  y dabl  isod. 


—72— 


Type  of  Premises 

No.  of  Premises 

No.  of  Visits 

Complied  with 
Regulation  16 
(wash  hand 
basins)  No. 

Regulation  19 
Appicablc 

Complied  with 
Regulation  19 
(food  washing 
equipment)  No- 

Butcher  Shops  includ- 
ing Preserved  Meat 
Premises 

22 

76 

22 

22 

22 

Wholesale  Meat 
Premises 

2 

6 

2 

2 

2 

Catering  Establishment 

34 

58 

33 

34 

34 

Bakehouses 

10 

11 

10 

10 

10 

Fish,  Fruit  and  Veget- 
able Shops,  Grocers 
& General  Provisions 

222 

115 

120 

110 

110 

Ice-Cream  Premises  . . . 
(Registered) 

126 

59 

126 

126 

126 

Ice-Cream  Factories  . . . 
(Registered) 

1 

17 

1 

1 

1 

Fish  and  Chip  Shop  ... 

6 

4 

6 

6 

6 

Licensed  Premises 

90 

19 

83 

89 

87 

Poultry  Processing 
Plants 

1 

15 

1 

1 

1 

Total 

514 

380 

404 

401 

399 

The  following  is  the  estimated  number  of  mobile  food  vans 
operating  in  the  area  and  the  type  of  food  sold  by  them  : — 

Ice-Cream  Vans 65 

Grocers/Bakers ...  52 

Butchers  ...  ...  ...  ...  ...  ...  15 

Others  ...  ...  ...  ...  ...  ...  14 

In  addition  some  80  vans  enter  the  area  from  outside. 

Apart  from  the  normal  routine  inspections  of  vans,  food  stalls 
at  the  annual  fairs  held  throughout  the  district  are  inspected  when 
they  are  stationed  at  the  various  villages. 


—73— 


Math  o Adeilad 

Nifer  yr 
adeiladau 

Nifer  yr 
ymweliadau 

Nifer  a 
gydsyniodd  a 
Rheoliad  16 
(basnau  golchi 
dwylo) 

Rheoliad  19  yn 
ymwneud  a nhw 

Nifer  a 
gydsyniodd  a 
Rheoliad  19 
(cyfarpar  golchi 
bwyd) 

Siopau  Cig  yn  cynnwys 
Adeiladau  Cig  Cadw 

1 

22 

76 

22 

22 

22 

Adeiladau  Cig  Cyfan- 
werthol 

2 

6 

2 

2 

2 

Sefydliadau  Darmerth... 

34 

58 

33 

34 

34 

Tai  Popty 

10 

11 

10 

10 

10 

Siopau  pysgod,  ffrwyth- 
au  a bwydlysiau, 
Groser  a Darpar- 
iaethau  Cyffredinol. . . 

222 

115 

120 

110 

110 

Adeiladau  Hufen-ia 
(Cofrestredig) 

126 

59 

126 

126 

126 

Ffatrioedd  Hufen-ia 
(Cofrestredig) 

1 

17 

1 

1 

1 

Siopau  Sglodion  a 
Physgod 

6 

4 

6 

6 

6 

Adeiladau  Trwyddedig 

90 

19 

83 

89 

87 

Lie  i ladd  a pharatoi 
Dofednod 

1 

,5 

1 

l 

1 

1 

Cyfanrif 

514 

380  i 404 
1 

401 

399 

1 

Mae’r  canlynol  yn  amcangyfrif  o nifer  y faniau-bwyd  teithiol 
sy’n  gwasanaethu’r  ardal  a’r  math  o fwyd  a werthir  ganddynt  : — 

Faniau  Hufen  la  65 

Groser/Bara  ...  ...  ...  ...  ...  52 

Cig  15 

Eraill  ...  ...  ...  ...  ...  ...  14 

Yn  ychwanegol,  mae  tua  80  o faniau  yn  dod  i’r  ardal  o’r  tu 
allan. 

Ar  wahan  i arolygu  faniau  sy’n  rhan  o’n  gwaith  beunyddiol, 
arolygir  stondinau  bwyd  yn  y gwahanol  bentrefi  pan  gynhelir  ffeiriau 
blynyddol  yn  yr  ardal. 


—74— 


UNSOUND  FOOD 

The  following  is  a summary  of  the  type  of  food  examined  and 
condemned  at  food  premises,  excluding  meat  and  offal  condemned 
in  the  five  private  abattoirs  within  the  Council’s  area  : — 

Meat,  Fish  etc.,  at  wholesale  shops  ...  1151bs. 

Canned  foods  including  meat  and  frozen 

foods  •••  •••  •••  300£lbs. 

The  majority  of  these  condemned  products  were  brought  to  the 
attention  of  the  deparment  by  the  traders  concerned. 

Four  food  complaints  were  received  by  the  department  and 
investigations  resulted  in  satisfactory  conclusions. 


PRIVATE  SLAUGHTERHOUSES 

There  are  five  privately-owned  licensed  slaughterhouses  in  the 
rural  district  and  all  were  in  operation  throughout  the  year.  Regular 
inspections  of  the  slaughterhouses  are  carried  out  to  ensure  that 
premises  and  slaughtering  practices  are  up  to  the  required  standards. 
All  animals  slaughtered  are  inspected  by  the  Public  Health  Inspectors 
and  meat  passed  as  fit  for  human  consumption  is  marked  with  the 
distinguishing  stamp  of  the  inspector  before  the  meat  and  offal  is 
removed  for  sale. 

A total  of  487  visits  were  made  to  the  slaughterhouses  during  the 
year  and  the  following  number  of  animals  were  slaughtered. 


Cattle  580 

Cows  ...  ...  ...  ...  ...  72 

Calves  ...  1206 

Sheep  and  Lambs  ...  ...  ...  5695 

Pigs  610 


SLAUGHTER  OF  ANIMALS  ACT,  1958 

There  were  14  licences  for  slaughtermen  in  force  during  the  year. 
Licences  are  renewed  annually. 


—75- 


BWYD  ANADDAS 

Mae’r  canlynol  yn  grynodeb  o’r  math  o fwyd  a archwiliwyd  ac  a 
gondemniwyd  ar  adeiladau  bwyd,  heb  gynnwys  cig  a syrth  a gon- 
demnivvyd  yn  y pum  lladd-dy  preifat  o fewn  ardal  y Cyngor  : — 

Cig,  Pysgod  etc.  mewn  siopau  cyfanwerthol  115pwys. 

Bwydydd  tun  yn  cynnwys  cig  a bwydydd 

rhewedig  ...  ...  ...  ...  300£pwys. 

Dygwyd  y rhan  fvvyaf  o’r  cynnyrch  condemniedig  hwn  i sylw’r 
adran  gan  y masnachwyr  priodol. 

Derbyniwyd  pedwar  cvvyn  ynglyn  a bwyd  gan  yr  adran  ac  ar 
61  ymchwiliadau  cafwyd  canlyniadau  boddhaol. 


LLADD-DAI  PREIFAT 

Mae  pump  o ladd-dai  preifat  trvvyddedig  yn  y dosbarth  gwledig 
ac  roedd  pob  un  o’r  pump  yn  gweithredu  drwy’r  flwyddyn.  Gwneir 
arolygiadau  rheolaidd  o’r  lladd-dai  o sicrhau  bod  yr  adeiladau  a’r 
dulliau  lladd  i fyny  i’r  safon  angenrheidiol.  Arolygir  yr  holl  anifeil- 
iaid  a leddir  gan  yr  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus,  a nodir  y cig  a 
basiwyd  yn  addas  fel  lluniaeth  ddynol  gyda  stamp  arbennig  yr  arol- 
ygwr  cyn  symud  y cig  a’r  syrth  i’w  werthu. 

Gwnaed  487  o ymweliadau  a’r  lladd-dai  yn  ystod  y flwyddyn 
a lladdwyd  y nifer  canlynol  o anifeiliaid. 


Gwartheg 

Buchod 

Lloi 

Defaid  ac  Wyn 
Moch 


580 

72 

1206 

5695 

610 


DEDDF  LLADD  ANIFEILIAID  1958 

’Roedd  14  o drwyddedau  i laddwyr  mewn  grym  yn  ystod  y 
flwyddyn.  Adnewyddir  y trwyddedau  bob  blwyddyn. 


Carcases  and  Offal  inspected  and  condemned  in  whole  or  in  part 


Cattle 

excluding 

Cows 

Cows 

Calves 

Sheep 

and 

Lambs 

Pigs 

Horses 

or 

Others 

Number  killed  ... 

580 

72 

1206 

5695 

610 

Nil 

Number  inspected 

580 

72 

1206 

5695 

610 

Nil 

All  diseases 
EXCEPT 
Tuberculosis 
and 

Cysticerci 

Whole  carcases 
condemned 

1 

4 

2 

1 

1 

Nil 

, Carcases  of 
which  some 
part  or  organ 
was  con- 
demned 

234 

42 

8 

572 

22 

Nil 

Percentage  of  the  number  in- 
spected affected  with  disease 
other  than  Tuberculosis  or 
Cysticerci 

40.48% 

63.88 

1 % 

0.83% 

10.06% 

3.77% 

Nil 

Tuberculosis 

ONLY 

1 

Whole  carcases 
condemned 

Nil  i 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Carcases  of 
which  some 
part  or  organ 
was  con- 
demned 

Nil  | 

Nil 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Percentage  of  the  number  in- 
spected affected  with  Tuber- 
culosis 

Nil  i 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Cysticercosis 

Carcases  of 
which  some 
part  or  organ 
was  con- 
demned 

Nil  I 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Carcases  sub- 
mitted for 
treatment  by 
refrigeration 

Nil  | 

Nil 

Nil 

Nil 

— 

Nil 

Nil 

Generalised 
and  totally 
condemned 

Nil  | 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Total  amount  of  Meat  and  Offal  condemned  at  slaughterhouses  1 ton  12  cwts 
64  lbs. 


Celanedd  a Syrth  a archwiliwyd  a’r  cyfan  neu  ran  ohonynt  wedi  eu 
condenmnio 


Gwertheg 

heb 

gynnwys 

buchod 

Buch- 

od 

Lloi 

Defaid 

ac 

Wyn  | 

Moch 

Ceffyl- 

au 

neu 

Eraill 

Nifer  a laddwyd 

580 

72 

1206 

5695 

610 

Dim 

Nifer  a archwiliwyd  ...  ...• 

580 

72 

1206 

5695  ; 

610 

Dim 

Pob  clefyd 
HEBLAW 
Tuberculosis 
a 

Cysticerci 

Celanedd 
cyfain  a 
gondemniwyd 

1 , 

4 

2 

1 

1 , 

Dim 

Celanedd  y 
condemniwyd 
rhyw  ran 
neu  organ 
ohonynt 

234  | 

l 42  , 

I 

8 1 

i 

1 

572 

22 

Dim 

Canran  y nifer  a archwil- 
iwyd ac  a effeithiwyd  gan 
glefyd  heblaw  Tuberculosis 
neu  Cysticerci 

40.48%  | 

63.88 

1 % 

0.83% 

10.06% 

3.77% 

Dim 

Tuberculosis 
YN  UNIG 

Celanedd 
cyfain  a 
gondemniwyd 

Celanedd  y 
condemniwyd 
rhyw  ran 
neu  organ 
ohonynt 

Dim  | 

Dim 

I 

Dim  | 

Dim 

Dim  | 

, Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Canran  y nifer  a archwiliwyd 
a effeithiwyd  gan  Tuberculosis 

Dim 

Dim 

— 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Cysticercosis 

Celanedd  y 
condemniwyd 
rhyw  ran 
neu  organ 
ohonynt 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

| Dim 

Celanedd  a 
gyflwynwyd 
i driniaeth 
oergell 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

A gyffred- 
inolwyd  ac  a 
gondemniwyd 
yn  llwyr 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Cyfanswm  y Cig  a Syrth  a gondemniwyd  mewn  lladd-dai  yw  1 dunnell 
12  cant  64  pwys. 


-78- 


ICE  CREAM  MANUFACTURING  AND  RETAIL  PREMISES 

The  total  number  of  premises  registered  for  the  sale  and  storage 
of  ice-cream  is  126. 

There  is  one  factory  at  Pendine  which  manufactures  a consider- 
able quantity  of  ice-cream  and  supplies  it  to  shops  all  over  West 
Wales  and  parts  of  England.  There  are  approximately  fifty  vans, 
operating  from  the  factory,  which  sell  ice-cream  at  most  of  the  beaches 
in  South  West  Wales.  During  the  year,  the  plant  was  expanded  to 
allow  more  speciality  ice-creams,  lollies  and  family  blocks  to  be  made 
in  addition  to  ice-cream  for  wafers  and  cones.  The  storage  accomm- 
odation was  also  increased. 

The  number  of  samples  taken  during  the  year  and  their  results 
were  as  follows  : — 


Grade 

No.  of  Samples 

| 1 

19 

1 2 

7 

1 3 

9 

1 4 

! 

11 

1 

Grades  1 and  2 are  satisfactory  whereas  Grades  3 and  4 indicate 
a deficiency  in  the  hygienic  quality  of  manufacture  and/or  sale  of 
the  finished  product. 

POULTRY  INSPECTION 

Poultry  inspection  is  carried  out  as  a routine  by  the  Public 
Health  Inspectors  during  the  course  of  normal  food  hygiene  inspect- 
ions of  butchers  and  grocers  shops,  particularly  during  the  periods  of 
heavy  demand,  such  as  Christmas,  when  numbers  of  fresh  birds  are 
on  sale. 

One  large  poultry  processor  at  Clynderwen  killed  approximately 
5,000  Turkeys  during  the  two  weeks  prior  to  Christmas.  Suspect 
birds  were  laid  aside  for  subsequent  examination  by  the  Public  Health 
Inspector  who  carried  out  five  visits  during  the  period  to  the  premises. 


THE  LIQUID  EGG  (PASTEURISATION)  REGULATIONS, 

1963 

(i)  Number  of  egg  pasteurisation  plants  in  the  district  ) 

(ii)  Number  of  samples  of  liquid  egg  submitted  to  the  ) Nil 

Alpha-Amylase  test  ...  ...  ...  ...  ) 


—79— 


ADEILADAU  GWEITHGYNHYRCHU  AC  ADWERTHU 

HUFEN-IA 

Cyfanrif  y nifer  o adeiladau  a drwyddedwyd  i werthu  a storio 
hufen-ia  yw  126. 

Mae  un  ffatri  ym  Mhentwyn  sy’n  gweithgynhyrchu  llawer  iawn 
o hufen-ia  ar  gyfer  siopau  dros  holl  Orllewin  Cymru  a rhannau  o 
Loegr.  O’r  ffatri  hon  mae  tua  hanner  cant  o faniau’n  mynd  allan  ac 
yn  gwerthu  hufen-ia  ar  y rhan  fwyaf  o draethau  De-Orllewin  Cymru. 
Yn  ystod  y flwyddyn  ehangwyd  y busnes  er  mwyn  gallu  cynhyrchu 
hufen-ia  o nodvvedd  arbennig,  lolipops  a blociau-teulu  yn  ychwanegol 
at  hufen-ia  ar  gyfer  ‘wafers’  a ‘cones’.  Ychwanegwyd  hefyd  at  y lie 
storio. 

Nifer  y samplau  a gymerwyd  yn  ystod  y flwyddyn  a’u  canlyn- 
iadau  oedd  fel  a ganlyn  : — 

i 1 1 


Gradd 

' Nifer  y Samplau 

1 

19 

2 

7 

3 

9 

4 

11 

Mae  graddau  1 a 2 yn  foddhaol  tra  bo  graddau  3 a 4 yn  dynodi 
diffyg  yn  ansawdd  hylendid  y gweithgynhyrchu  ac/neu  yng  ngwerth- 
iant  y cvnnyrch  parod. 

AROLYGU  DOFEDNOD 

Mae’r  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus  yn  arolygu  dofednod  fel 
rhan  o’u  gwaith  beunyddiol  o arolygu  hylendid  bwyd  yn  y siopau 
rig  a siopau  groser,  yn  enwedig  yn  ystod  y cyfnodau  prysur  iawn, 
fel  y Nadolig,  pryd  mae  llawer  iawn  o rai  ffres  ar  werth. 

Lladdodd  un  sy’n  magu  llawer  iawn  o ddofednod  yng  Nghlyn- 
derwen  tua  5,000  o dwrciod  yn  ystod  y pythefnos  cyn  y Nadolig. 
Gosodwyd  naill  ochr  y rhai  amheus  i’w  harchwilio  gan  yr  Arolygwr 
Iechyd  Cyhoeddus  a fu’n  ymweld  a’r  He  bum  gwaith  yn  ystod  y 
cyfnod  hwnnw. 


RHEOLIADAU  YR  WYAU  HYLIF  (PASTEUREIDDIAD ) 1963 

(i)  Nifer  yr  offeriannau  pasteureiddio  wyau  yn  yr  ardal  ) 

(ii)  Nifer  y samplau  wy  hylif  a roddwyd  i’r  prawf ) Dim 

Alpha-Amylase  ...  ...  ...  ...  ...  ) 


-80- 


MILK  SAMPLING 

The  County  Council  is  the  licensing  Authority  for  the  area,  and 
at  the  end  of  the  year  there  were  62  producer/retailers  and  55  dealers 
licenced.  The  processing  part  of  the  heat  treatment  plant  in  the 
area  is  also  the  responsibility  of  the  County  Council  as  the  Food  and 
Drugs  Authority.  The  Rural  District  Council  is  however  concerned 
with  all  other  aspects  of  dairy  premises. 

To  avoid  duplication  of  visits,  as  regards  milk  sampling,  there  is 
a standing  arrangement  with  the  County  Council  and  the  Ministry 
of  Agriculture,  Fisheries  and  Food  whereby  samples  taken  by  the 
Ministry’s  Officers  for  other  purposes  are  also  examined  for  Brucella 
abortus  organisms.  All  samples  are  subjected  to  the  Ring  Test  and 
the  department  is  informed  immediately  of  any  positive  results. 

During  the  year,  the  following  number  of  milk  samples  were 
taken  by  the  department  and  submitted  to  the  Public  Health  Lab- 
oratory, Glangwili,  Carmarthen  for  analysis  : — 

7 bulk  milk  samples  from  one  farm — the  results 
proved  negative  to  the  Brucella  Ring  Test. 

10  milk  samples  from  two  farms  in  connection 
with  Salmonella  dublin  infection — results  showed 
that  no  organisms  of  the  Salmonella  groups  were 
isolated. 


FOOD  AND  DRUGS  ACT  AND  REGULATIONS 

The  Food  and  Drugs  Authority  for  the  area  is  the  County 
Council.  Mr.  E.  G.  Nicholls,  Chief  Inspector  of  the  County  Council, 
reports  as  follows  on  work  done  during  the  year  in  the  area  of  the 
Carmarthen  Rural  District  Council  under  the  Food  and  Drugs  Act, 
1955  and  the  various  Regulations  and  Orders  made  thereunder. 

Total  number  of  samples  of  foodstuffs  and  drugs  sub- 
mitted to  the  Public  Analyst  for  analysis  for  compos- 
itional quality  and  purity  ...  166 

Informal  samples  of  milk  tested  for  compositional  quality 

by  the  Food  and  Drugs  Inspectors  ...  ...  ...  72 

Informal  samples  of  Alcoholic  Spirits  tested  by  the  Food 

and  Drugs  Inspectors  ...  ...  ...  ...  ...  9 

Milk  samples  submitted  for  examination  for  bacteriological 

quality  etc.  at  the  Public  Health  Laboratory,  Glangwili  98 


Total 


345 


—81— 


SAMPLO  LLAETH 

Y Cyngor  Sir  yw  awdurdod  trwyddedu  yr  ardal,  ac  ar  ddiwedd 
y flwyddyn  yr  oedd  62  o gynhyrchwyr/adwerthwyr  a 55  o ddelwyr 
trwyddedig.  Mae’r  rhan  trin-a-gwres  y llaethdy  yn  yr  ardal  hefyd 
yn  gyfrifoldeb  y Cyngor  Sir  fel  yr  Awdurdod  Bwyd  a Chyffuriau. 
Y Cyngor  Dosbarth  Gwledig  fodd  bynnag  sy’n  ymwneud  a phob 
agwedd  arall  o’r  llaethdai. 

I osogi  ymweliadau  di-angen  ynglyn  a samplo  llaeth,  mae 
cytundeb  sefydlog  gyda’r  Cyngor  Sir  a’r  Weinyddiaeth  Amaeth, 
Pvsgodfeydd  a Bwyd  lie  mae  samplau  a gymerir  gan  Swyddogion  y 
Weinyddiaeth  at  bwrpasau  eraill  hefyd  yn  cael  eu  harchwilio  am 
organebau  Brucella  abortus.  Mae’r  holl  samplau’n  cael  y Prawf 
Cylch,  a hysbysir  yr  adran  ar  unwaith  o unrhyw  ganlyniadau  cadarn- 
haol. 

Yn  ystod  y flwyddyn  cymerwyd  y nifer  canlynol  o samplau 
llaeth  gan  yr  adran  a’u  cyflwyno  i’r  Labordy  Iechyd  Cyhoeddus, 
Glangwili,  Caerfyrddin  i’w  dadansoddi  : — 

7 o samplau  llaeth  crynswth  o un  fferm — roedd  y 
calyniadau’n  negyddol  i’r  Prawf  Cylch  Brucella. 

10  o samplau  llaeth  o ddwy  fferm  ynglyn  a heint- 
iad  Salmonella  dublin — dangosodd  y canlyniadau 
nad  oedd  un  o organebau  grwpiau’r  Salmonella 
yn  neilltuedig. 

DEDDF  A RHEOLIADAU  BWYD  A CHYFFURIAU 

Awdurdod  Bwyd  a Chyffuriau  yr  ardal  yw’r  Cyngor  Sir.  Mae 
Mr.  E.  G.  Nicholls,  Prif  Arolygwr  y Cyngor  Sir,  yn  rhoi’r  adroddiad 
canlynol  ar  y gwaith  a wnaed  yn  ystod  y flwyddyn  yn  ardal  y Cyngor 
Dosbarth  Gwledig  yn  61  y Ddeddf  Bwyd  a Chyffuriau  1955,  a’r 
gwahanol  Reoliadau  a Gorchmynion  a wnaed  ynddi. 

Cyfanrif  y samplau  o fwydydd  a chyffuriau  a gyflwynwyd 
i’r  Dadansoddwr  Cyhoeddus  i’w  dadansoddi  am  an- 
sawdd  cyfansoddiad  a phuredd  ...  ...  ...  166 

Samplau  anffurfiol  o laeth  a brofwyd  am  ansawdd  cyfan- 
soddiad gan  yr  Arolygwyr  Bwyd  a Chyffuriau  ...  72 

Samplau  anffurfiol  o Wirodydd  Alcoholaidd  a brofwyd 
gan  yr  Arolygwyr  Bwyd  a Drygiau  ...  9 

Samplau  llaeth  a gyflwynwyd  am  archwiliad  o’u  hansawdd 
bacteriolegol  etc.  yn  y Labordy  Iechyd  Cyhoeddus, 
Glangwili  ...  ...  ...  ...  ...  ...  98 


345 


— 82' 


Milk  Samples  submitted  to  the  Public  Analyst 

Number  of  Samples  submitted 121 

Certified  to  be  genuine 91 

Contained  extraneous  water  ...  15 

Contained  extraneous  water  and  penicillin  residues  ...  4 

Deficient  in  non-fatty-solids  due  to  natural  causes  ...  9 

Slightly  deficient  in  fat  ...  ...  ...  ...  ...  2 


Legal  proceedings  under  Section  2,  Food  and  Drugs  Act,  1955, 
were  instituted  in  respect  of  the  following  sixteen  milk  samples  taken 
from  separate  churns  in  consignments  of  milk  supplied  by  the  same 
producer-wholesaler,  on  two  consecutive  days,  to  a creamery  in  the 
county  and  fines  and  costs  totalling  £75  were  imposed  : — 


Particulars  of  adulteration 

15%  Extraneous  Water 
16%  Extraneous  Water 
26%  Extraneous  Water 
12%  Extraneous  Water 
12%  Extraneous  Water 
15%  Extraneous  Water 
15%  Extraneous  Water 
18%  Extraneous  Water 
16%  Extraneous  Water 
15%  Extraneous  Water 
4%  Extraneous  Water 
5%  Extraneous  Water 
22%  Extraneous  Water  & 
25%  Extraneous  Water  & 
16%  Extraneous  Water  & 
7%  Extraneous  Water  & 


0.1  IU/ml  Penicillin  Antibiotic 
0.1  IU/ml  Penicillin  Antibiotic 
0.1  IU/ml  Penicillin  Antibiotic 
0.1  IU/ml  Penicillin  Antibiotic 


The  amount  of  extraneous  water  in  the  other  three  milk  samples 
were  small,  being  about  1%  in  each  case  and  warnings  were  given  to 
the  suppliers. 


Informal  samples  of  Milk  taken  at  Schools  and  other 
and  tested  by  the  Food  and  Drugs  Inspectors 

Number  of  samples  tested 

Genuine  in  fat  and  non-fatty-solids 
Slightly  deficient  in  non-fatty-solids 
Deficient  in  fat 


establishments 

72 

63 

4 

5 


The  unsatisfactory  milk  samples  were  followed  up  by  taking 
formal  samples  for  analysis  by  the  Public  Analyst  where  this  was 
considered  necessary. 


—83— 


Samplau  Llaeth  a gyflvvynwyd  i’r  Dadansoddwr  Cyhoeddus 

Nifer  y samplau  a gyflwynwyd  ...  ...  ...  ...  121 

Ardystiwyd  yn  bur  . . . ...  ...  ...  91 

Yn  cynnwys  dwr  amherthynol  ...  ...  ...  ...  15 

Yn  cynnwys  dwr  amherthynol  a gweddillion  penisilin  ...  4 

Yn  brin  o soledau  an-frasterog  oherwydd  achosion  naturiol  9 

Ychydig  yn  brin  o fraster  ...  ...  ...  ...  ...  2 

Cychwynwyd  achosion  cyfreithiol  yn  61  Adran  2,  Deddf  Bwyd  a 
Chyffuriau  1955  ynglyn  a’r  un-ar-bymtheg  o samplau  llaeth  canlynol 
a gymerwyd  o wahanol  ganiau  mewn  llwythi  llaeth  gan  yr  un  cyn- 
hyrchydd/cyfanwerthwr,  ar  ddau  ddiwrnod  olynol,  i hufenfa  yn  y 
sir,  a rhoddwvd  dirwyon  a chostau  gwerth  £75. 


Manylion  yr  amhuriad 

15%  Dwr  Amherthynol 
16%  Dwr  x\mherthynol 
26%  Dwr  Amherthynol 
12%  Dwr  Amherthynol 
12%  Dwr  Amherthynol 
15%  Dwr  Amherthynol 
15%  Dwr  Amherthynol 
18%  Dwr  Amherthynol 
16%  Dwr  Amherthynol 
15%  Dwr  Amherthynol 
5%  Dwr  Amherthynol 
4%  Dwr  Amherthynol 
22%  Dwr  Amherthynol  a 
25%  Dwr  Amherthynol  a 
16%  Dwr  Amherthynol  a 
7%  Dwr  Amherthynol  a 


0.1  IU/ml  Penisilin  Antibiotig 
0.1  IU/ml  Penisilin  Antibiotig 
0.1  IU/ml  Penisilin  Antibiotig 
0.1  IU/ml  Penisilin  Antibiotig 


Ychydig  o ddwr  amherthynol  oedd  yn  y tri  sampl  llaeth  arall, 
tua  1%  ymhob  achos,  a rhybuddiwyd  y rhai  oedd  yn  gyfrifol. 


Samplau  anffurfiol  o laeth  a gymerwyd  mewn  ysgolion  a sefydliadau 
eraill  ac  a brofwyd  gan  yr  Arolygwyr  Bwyd  a Chyffuriau 

Nifer  y samplau  a brofwyd  ...  ...  ...  ...  72 

Yn  bur  mewn  braster  a soledau  an-frasterog 63 

Ychydig  yn  brin  o soledau  an-frasterog  ...  ...  ...  4 

Yn  brin  o fraster  ...  ...  ...  ...  ...  ...  5 

Archwiliwyd  y samplau  llaeth  anfoddhaol  drwy  i’r  Dadansoddwr 
Cyhoeddus  gymryd  samplau  ffurfiol  i’w  dadansoddi,  lle’r  ystyriwyd 
fod  hyn  yn  angenrheidiol. 


—84— 


Miscellaneous  Foodstuffs  and  Drugs 

Certified  to  be  genuine  ...  ...  ...  ...  ...  41 

Certified  to  be  Unsatisfactory  ...  4 


45 


The  samples  submitted  to  the  Public  Analyst  consisted  of  the 
following  : — Seven  of  Soft  Drinks  ; Six  of  Fruit  Preserves  ; Five 
each  of  Canned  Meat  and  Ice  Cream  ; Four  of  Canned  Fish  ; Three 
of  Butter  Confectionery  ; Two  each  of  Canned  Milk  Puddings,  Cream, 
Fruit  Essence,  Coffee  and  Beefburgers  ; one  each  of  Fish  spread, 
Butter,  Beer,  Aspirin  Tablets  and  Cough  Mixture. 


Particulars  of  Unsatisfactory  Samples 


Description  of  Article 

Beefburgers 


Stewed  Steak  in  Gravy 


Strawberry  Jam 


Nature  of  deficiency  or  irregularity  and 
the  administrative  action  taken 

One  of  the  Beefburgers,  which  was  in  a 
sealed  transparent  bag,  had  a large  dead 
fly  adhering  to  its  surface.  Proceedings 
under  Sections  2 and  113  (3)  of  the 
Food  and  Drugs  Act  were  instituted 
against  the  manufacturers  and  a fine  of 
£20  was  imposed  plus  £6  costs. 

Deficient  in  Meat  content  (Standard 
75%.  Found  67.4%).  Manufacturers 
warned. 

Deficient  in  Fruit  content  (Standard 
38%.  Found  30%).  Further  formal 
samples  of  the  same  product  were  found 
to  be  genuine  . Manufacturers  warned. 


Children’s  Cough  Mixture  Found  to  contain  almost  double  the  quan- 
tity of  declared  Acetic  Acid  B.P.  The 
Public  Analyst  stated  that  the  presence  of 
this  quantity  of  Acetic  Acid  would  not 
be  likely  to  be  harmful  but  that  such  a 
variation  did  not  reflect  good  manufactur- 
ing practice.  Manufacturers  were  warn- 
ed. 


Alcoholic  Spirits 

Nine  formal  samples  of  alcoholic  spirits,  taken  at  licensed  prem- 
ises were  tested  by  the  Food  and  Drugs  Inspectors  and  were  found 
to  be  genuine  in  Proof  Spirit  strength. 


—85— 


Bwvdydd  a Chyffuriau  Amrywiol 

Ardystiwyd  yn  bur  ...  ...  ...  ...  41 

Ardystiwvd  yn  anfoddhaol  ...  ...  4 


45 


Roedd  y samplau  a gyflwynwyd  i’r  Dadansoddwr  Cyhoeddus  yn 
cynnwys  y canlynol  : — Saith  o Ddiodydd  An-feddwol,  chwech  o 
Ffrwyth  wedi  ei  breserfio,  Pump  Tun  yr  un  o Cig  a Hufen-Ie,  Pedwar 
Tun  o Bysgod,  Tri  o Felysion  Menyn,  Dau  Dun  yr  un  o Bwdin 
Llaeth,  Hufen,  Rhinflas  Ffrwythau,  Coffi  a Byrgers  cig-eidion  ; un 
yr  un  o Bysgod-Bara,  Menyn,  Cwrw,  Tabledi  Aspirin  a Moddion 
Peswch. 


Manylion  am  Samplau  Anfoddhaol 


Disgrifiad  o’r  nwyddau 

Byrgers  cig  eidion 


Stec  wedi  ei  Stiwio 
mewn  grefi 

Jam  Mefus 

Moddion  Peswch  i Blant 


Natur  y prinder  neu  afreoleidd-dra  a’r 
weithred  weinyddol  a gyflawnwyd 

Roedd  pryf  mawr  wedi  marw  yn  glynu 
with  un  o’r  byrgers  cig  eidion,  a oedd 
mewn  bag  plastig  wedi  ei  selio.  Cymer- 
wyd  camau  yn  61  Adran  2 a 113  (3)  o’r 
Ddeddf  Bwyd  a Chyffuriau  yn  erbyn  y 
gweithgynhyrchwyr  a gafodd  ddirwy  o 
£20  a £6  o gostau. 

Prinder  cig  (Safonol  75%.  Cafwyd 
67.4%).  Rhybuddiwyd  y gweithgyn- 
hyrchwyr. 

Prinder  Ffrwythau  (Safonol  38%.  Cyf- 
wyd  30%).  Cafwyd  bod  samplau  ffur- 
fiol  pellach  o’r  un  cynnyrch  yn  bur. 
Rhybuddiwyd  y gweithgynhyrchwyr. 

Cafwyd  bod  hwn  yn  cynnwys  bron  dwy- 
waith  gymaint  o Asid  Asetig  B.P.  dat- 
ganedig.  Dywedodd  y Dadansoddwr 
Cyhoeddus  nad  oedd  cymaint  a hyn  o’r 
Asid  Asetig  yn  debygol  o fod  yn  niweid- 
iol  ond  nad  oedd  cymaint  o amrywiaeth 
yn  adlewyrchiad  o weithgynhyrchu  da. 
Rhybuddiwyd  y gweithgynhyrchwyr. 


Gwirodydd  Alcoholaidd 

Cafodd  naw  sampl  ffurfiol  o wirodydd  alcoholaidd,  a gymerwyd 
mewn  adeiladau  trwyddedig,  eu  profi  gan  yr  Arolygwyr  Bwyd  a 
Chyffuriau  ac  fe’u  cafwyd  yn  bur  mewn  Nerth  Prawf  Gwirodydd. 


—86— 


The  Milk  (Special  Designation)  Regulations 

Ninety-eight  samples  of  Milk  were  taken  from  licenced  milk- 
dealers  and  submitted  to  the  Public  Health  Laboratory,  Glangwili, 
for  examination  for  bacteriological  quality  etc.  The  results  of  the 
tests  carried  out  on  these  samples  were  as  follows  : — 

Pasteurised  Milk 

Satisfied  both  Phosphatase  test  for  adequacy  of  heat  treat- 
ment and  Methylene  Blue  Test  for  bacteriological 

quality  ...  56 

Failed  Methylene  Blue  Test  but  satisfied  Phosphatase  test  10 

66 

Untreated  Milk 

Satisfied  Methylene  Blue  Test  ...  ...  ...  ...  21 

Failed  Methylene  Blue  Test  ...  ...  ...  ...  4 

25 


Ultra  Heat  Treated  Milk 

Seven  samples  were  taken  and  all  were  satisfactory  under  the 
prescribed  Colony  Count  Test. 

The  suppliers  of  the  unsatisfactory  samples  of  pasteurised  milk 
and  untreated  milk  were  warned. 

The  twenty-five  samples  of  untreated  milk  were  also  examined 
for  Brucella  Abortus  infection.  One  sample  gave  a positive  result 
under  the  Brucella  Ring  Test  but  Brucella  Abortus  was  not  isolated 
under  the  follow  up  Culture  Test. 

ENVIRONMENTAL  HEALTH— GENERAL 
Intensive  Poultry  Units 

Regular  visits  to  intensive  poultry  units  have  been  maintained 
and  on  the  occasions  when  the  attention  of  the  owners  has  been 
drawn  to  the  various  matters  which  required  their  attention,  they 
have  co-operated  with  the  Council.  A great  deal  of  work  has  been 
carried  out  by  Messrs.  W.  & J.  B.  Eastwoods  to  try  and  prevent 
ground  water  gaining  access  to  the  manure  pits  of  the  ten  sheds  at 
Gelligaeros. 


CARAVAN  AND  CAMPING  SITES 


The  majority  of  the  licensed  caravan  sites  in  the  Council’s  area 
cater  for  tourists.  Details  are  shown  in  the  table  below.  All  sites 


—87— 


Rheoliadau  Llaeth  (Dynodiad  Arbennig) 

Cymerwyd  naw  deg  wyth  o samplau  llaeth  oddi  with  ddelwyr- 
llaeth  trwyddedig  a’u  cyflwyno  i’r  Labordy  Iechyd  Cyhoeddus,  Glan- 
gwili,  am  archwiliad  o’u  hansawdd  bacteriolegol  etc.  Roedd  can- 
lyniadau’r  profion  a wnaed  a’r  samplau  hyn  fel  a ganlyn  : — 

Llaeth  Pasteuredig 

Boddhau’r  prawf  Phosphatase  am  ddigon  o driniaeth 
gwres,  ac  i’r  Prawf  Methylene  Glas  am  ansawdd  bact- 
eriolegol ...  ...  ...  ...  ...  56 

Methu’r  Prawf  Methylene  Glas  ond  yn  boddhau’r  Prawf 

Phosphatase  ...  ...  10 

66 

Llaeth  Heb  Ei  Drin 

Boddhau’r  Prawf  Methylene  Glas  ...  ...  ...  ...  21 

Methu’r  Prawf  Methylene  Glas ...  ...  4 

25 


Llaeth  Wedi  Ei  Drin  a Gwres  Uchel 

Cymerwyd  saith  sampl  ac  roeddynt  i gyd  yn  foddhaol  yn  unol 
a’r  Prawf  Colony  Count  penodedig.  Rhybuddiwyd  cynhyrchwyr  y 
samplau  anfoddhaol  o laeth  pasteuredig  a llaeth  heb  ei  drin. 

Archwiliwyd  y pum  sampl  ar  hugain  hefyd  am  haint  Brucella 
Abortus.  Roedd  un  sampl  yn  gadarnhaol  yn  61  y Prawf  Cylch 
Brucella,  ond  nid  oedd  Brucella  Abortus  yn  neilltuedig  yn  y Prawf 
Culture  oedd  yn  d'ilyn. 


IECHYD  YR  AMGYLCHEDD— CYFFREDINOL 

Unedau  Dirddwys  i Ddofednod 

Parhaodd  yr  ymweliadau  rheolaidd  i unedau  dirddwys  i ddofed- 
nod, ac  ar  yr  achlysuron  pan  dynnwyd  sylw’r  perchnogion  at  wahanol 
faterion  a haeddai  eu  sylw,  maent  wedi  cydweithredu  a’r  Cyngor. 
Mae  Meistri  W.  a J.  B.  Eastwoods  wedi  gwneud  llawer  iawn  o waith 
i geisio  atal  dwr  o’r  ddaear  i fynd  at  domenni  cwrtaith  y deg  sied 
yng  Ngelligaeros. 


MEYSYDD  CARAFANAU  A GWERSYLLA 


Mae’r  rhan  fwyaf  o’r  meysydd  carafanau  trwyddedig  yn  ardal 
y Cyngor  yn  darparu  ar  gyfer  twristiaid.  Mae’r  manylion  yn  y dabl 


-88- 


have  a high  standard  of  amenity  in  compliance  with  the  Council’s 
standard  site  licence  which  is  a higher  standard  than  the  Model 
standards  originally  laid  down.  Most  sites  have  a better  standard 
than  the  Council’s  site  licence  requires,  with  automatic  washing 
machines,  shops,  swings,  water-closets  in  the  caravans  and  many 
holiday  sites  with  concrete  hardstandings  and  many  trees  and  shrubs. 
There  are  two  tenting  sites  which  provide  the  same  shower  etc. 
facilities  as  the  caravan  sites,  and  in  addition  special  facilities  for 
campers,  such  as  covered  clothes  drying  areas  and  covered  kitchen 
areas.  Some  caravan  and  camping  sites  also  provide  games  rooms 
and  licensed  clubs.  Several  sites  have  begun  replacing  caravans  with 
chalets  and  now  have  a mixture  of  caravans,  chalets  and  tents. 

Every  year  more  touring  caravans  are  staying  in  the  Council’s 
area.  The  tourers  are  appreciative  of  the  high  standard  of  amenity 
on  the  better  sites  and  show  that  they  welcome  high  amenity  standards 
and  are  prepared  to  pay  for  them  . 

With  the  increase  of  caravan  touring  and  tenting  the  more  recent 
sites  cater  for  both  caravans  and  tents,  and  the  Council  encourage  this 
in  order  to  ensure  a high  standard  of  camping  sites. 

The  high  standard  prevailing  is  of  great  credit  to  the  various 
operators,  but  much  of  the  credit  must  also  be  with  the  public  health 
inspectorate  who  by  help  and  encouragement  ensure  uniform  enforce- 
ment of  the  Act  and  thereby  give  good  operators  the  chance  to  provide 
good  conditions  without  the  fear  of  being  undercut  by  operators  who 
operate  sub-standard  sites. 

TABLE  OF  LICENSED  CARAVAN  SITES  STILL  OPERATING 
IN  CARMARTHEN  RURAL  DISTRICT  COUNCIL’S  AREA 

DURING  1971 


Address 

St.  Ishmaels  Caravan  Park,  Ferryside 

Undercliffe,  Ferryside 
Pibwrwen  Caravan  Site,  Croesy 
ceiliog 

Innisfree  Bungalow,  The  Green, 
Llanstephan 

Sunrise  Bay  Caravan  Park, 
Llanstephan 
Waunygroes,  Llanybri 
Parciau  Bach,  St.  Clears 
Ants  Hill  Caravan  Park,  Laugharne 


Type  of  Site 

Number  on 
Licences 

Holiday  static  and  touring 

310  + 

Holiday  static 

30  chalets 
30 

Residential 

20 

Holiday  static 

7 

Holiday  static 

58 

Holiday  static 

30 

Holiday  static 

20 

Holiday,  some  touring,  tenting  60  + 

site  adjoining 

60  tents 

—89— 


isod.  Mae  safon  uchel  o gyfleusterau  ar  yr  holl  feysydd  yn  unol  a 
thnvydded-meysydd  safonol  y Cyngor  sy’n  safon  uwch  na’r  safonau 
Model  gwreiddiol.  Mae  gwell  safon  ar  y rhan  fwyaf  o’r  meysydd  nag 
sy’n  ofynnol  gan  drvvydded-meysydd  y Cyngor,  gyda  pheiriannau 
golchi  otomatig,  siopau,  siglenni,  closedau  dwr  yn  y carafanau,  a 
llawer  maes  gwyliau  gyda  safleoedd  concrid  i’r  carafanau,  a llawer  o 
goed  a llwyni.  Mae  dau  faes  gwersylla  sy’n  darparu  yr  un  cyfleuster- 
au  cawod  etc.  a’r  meysydd  carafanau,  ac  3m  ychwanegol  cyfleusterau 
arbennig  i wersyllwyr,  fel  mannau  sychu  dillad  dan  do  a mannau 
coginio  dan  do.  Hefyd  mae  ystafelloedd  chwaraeon  a chlybiau 
trwyddedig  ar  ambell  faes  carafan  a gvversylla.  Mae  llawer  maes 
wedi  dechrau  cadw  bythynod  yn  lie  carafanau  ac  yn  awr  mae  cymys- 
gedd  0 garafanau,  bythynod  a phebyll  yno. 

Bob  blwyddyn  mae  mwy  o garafanau  teithiol  yn  aros  yn  ardal 
y Cyngor.  Mae’r  teithwyr  yn  gwerthfawrogi’r  safon  uchel  0 gyfleust- 
erau ar  y meysydd  gwell,  ac  yn  dangos  eu  bod  yn  croesawu  safonau 
uchel  0 gyfleusterau  ac  yn  barod  i dalu  amdanynt. 

Gyda’r  cynnydd  mewn  teithio  a charafan  a chodi  phabell  mae’r 
meysydd  diweddaraf  yn  darparu  ar  gyfer  carafanau  a phebyll,  ac 
mae’r  Cyngor  yn  annog  hyn  er  mwyn  sicrhau  meysydd  gwersylla  o 
safon  uchel. 

Mae’r  diolch  am  y safon  uchel  hon  i’r  gwahanol  weithredwyr, 
ac  mae  llawer  o’r  diolch  hefyd  i’r  arolygwyr  iechyd  cyhoeddus,  sy, 
drwy  gymorth  ac  anogaeth  yn  sicrhau  unffurfiaeth  wrth  weithredu’r 
Ddeddf,  ac  felly’n  rhoi’r  cyfle  i weithredwyr  da  i ddarparu  amodau 
da  heb  ofni  colli  cwsmeriaid  i feysydd  0 safon  is. 


TABL  O FEYSYDD  CARAFANAU  TRWYDDEDIG  YN  DAL 
I WEITHREDU  YN  ARDAL  Y CYNGOR  DOSBARTH 
GWLEDIG  YN  YSTOD  1971 


Cyfeiriad 

Maes  Carafanau  Sant  Ishmael, 
Glan-y-Fferi 
Undercliffe,  Glan-y-Fferi 
Maes  Carafanau,  Pibwrwen, 
Croesyceiliog 

Innisfree  Bungalow,  The  Green, 
Llansteffan 

Maes  Carafanau  Sunrise  Bay, 
Llansteffan 
Waunygroes,  Llanybri 
Parciau  Bach,  San  Cler 
Maes  Carafanau  Ants  Hill,  Lacharn 


Nifer  ar  y 


Math  o Faes  Trwyddedau 

Sefydlog  a theithiol  ar  gyfer  310  -f 
gwyliau  30  o fythynod 

Sefydlog  ar  gyfer  gwyliau  30 

Preswyl  20 

Sefydlog  ar  gyfer  gwyliau  7 

Sefydlog  ar  gyfer  gwyliau  58 

Sefydlog  ar  gyfer  gwyliau  30 

Sefydlog  ar  gyfer  gwyliau  20 

Carafanau  Gwyliau,  rhai 

teithiol,  maes  pebyll  yn  60  + 

ymyl  60  o bebyll 


—90— 


Glanymor  Country  Club,  Laughame 

Broadway  Caravan  Park,  Laugharne 

New  Inn,  Pendine 

Silverdale,  Pendine 

Beach  Hotel,  Pendine 

Windsor  Caravan  Site,  Pendine 

Grove  Caravan  Park,  Pendine 
Red  Roses  Caravan  Park,  Red  Roses 
Westover  Caravan  Site,  Whitland 

Station  Garage  Caravan  Site, 
Whitland 

New  Inn,  Amroth 
Llandre  Farm,  Egremont 
Llwyn-y-Coed,  Egremont 
Mill  Garage,  Laughame 

In  addition  eight  caravans 
along  disused  farmhouses  etc. 


Holiday  static.  Site  for  13 

undeveloped  10 

Holiday  static,  touring  12 

Holiday  static  7 

Holiday  static  66 

Holiday  static  6 

Holiday  static,  touring  300  + 

and  tenting  60  tents 

Holiday  static  and  touring  60 

Holiday  static  25 

Holiday,  touring,  permanent 

gypsies  and  Travellers  25 

Holiday,  touring  & permanent  15 

Holiday  static  and  touring  100 

Holiday  static  and  touring  12 

Holiday  static  and  touring  22 

Permanent  8 


were  licensed  on  individual  isolated  sites 


GYPSY  CARAVAN  SITE 

There  is  one  privately  owned  caravan  site  at  Whitland  which 
caters  for  gypsies  and  other  travellers.  The  amenities  provided 
comply  with  the  Rural  District  Council’s  Site  Licence  conditions 
including  showers,  hot  water  facilities  etc.  During  the  year,  the  site 
was  re-arranged,  concrete  hardstandings  were  laid  down  and  a new 
shower  block  was  commenced.  The  site  also  caters  for  permanent 
caravan  dwellers.  There  is  no  gypsy  problem  as  the  travellers  are 
now  glad  to  have  a well  run  site  which  they  can  use  and  the  residents 
are  well  integrated  into  the  local  community. 

Tinkers  on  one  occasion  gave  rise  to  difficulty.  Two  families 
camped  on  Whitland  Car  Park  and  would  not  move  to  a licensed 
site.  They  left  the  district  after  two  days.  Part  of  the  difficulty 
appears  to  be  that  Tinkers  cannot  agree  with  Gypsies  and  other 
travellers. 


OFFICES,  SHOPS  AND  RAILWAY  PREMISES  ACT,  1963 

Inspections  of  premises  registered  under  the  provisions  of  the 
above  Act  proceeded  during  the  year,  and  the  number  of  visits  of  all 
kinds  (including  general  inspections)  by  the  public  health  inspectors 


—91— 


Clwb  Gvvlad  Glanymor,  Lacharn 

Maes  Carafanau  Broadway,  Lacharn 

Tafam  Newydd,  Pentwyn 
Silverdale,  Pentwyn 
Gwesty’r  Beach,  Pentwyn 
Maes  Carafanau  Windsor,  Pentwyn 

Maes  Carafanau  Grove,  Pentwyn 

Maes  Carafanau  Red  Roses,  Red 
Roses 

Maes  Carafanau  Westover,  Hen 
Dy  Gwyn 

Maes  Carafanau  Station  Garage 
New  Inn,  Amroth 
Fferm  Llandre,  Egrwnt 
Lhvyn-y-Coed,  Egrwnt 
Mill  Garage,  Lacharn 


Sefydlog  ar  gyfer  gwyliau  10 

Maes  i 13  heb  ei  ddatblygu 
Sefydlog  a Theithiol  ar  gyfer 

gwyliau  12 

Sefydlog  ar  gyfer  gwyliau 
Sefydlog  ar  gyfer  gwyliau  66 

Sefydlog  ar  gyfer  gwyliau  6 

Sefydlog  a theithiol  ar  300  — 

gyfer  gwyliau  60  o bebyll 

Sefydlog  a theithiol  ar  gyfer 

gwyliau  a gwersylla  60 

Sefydlog  ar  gyfer  gwyliau  25 

Rhai  gwyliau,  teithiol,  sipsiwn 

arhosol  a theithwyr  25 

Carafanau  gwyliau,  teithiol 

ac  arhosol  15 

Sefydlog  a Theithiol  ar  gyfer 

gwyliau  100 

Sefydlog  a Theithiol  ar  gyfer 

gwyliau  12 

Sefydlog  a Theithiol  ar  gyfer 

gwyliau  22 

Arhosol  8 


Yn  ychwanegol  trvvyddedwyd  wyth  o garafanau  ar  feysydd  neilltuedig 
ger  ffermdai  gwag  etc. 

MAES  CARAFANAU  SIPSIWN 

Mae  un  maes  carafanau  preifat  yn  Hen  Dy  Gwyn  sy’n  darparu 
ar  gyfer  sipsiwn  a theithwyr  eraill.  Mae’r  cyfleusterau  a geir  yno  yn 
unol  ag  amodau  Trwydded-Maes  y Cyngor  Dosbarth,  yn  cynnwys 
cawodau,  cyfleusterau  dwr  twym  etc.  Yn  ystod  y flwyddyn,  ail- 
drefnwyd  y maes,  gwnaed  safleoedd  concrid  i’r  carafanau,  a dechreu- 
wyd  ar  adran-gawodau  newydd. 

Mae’r  maes  hefyd  yn  darparu  ar  gyfer  rhai  sy’n  byw  mewn 
carafanau  ar  hyd  y flwyddyn.  Does  dim  problem  sipsiwn  gan  fod 
y teithwyr  yn  awr  yn  falch  i gael  maes  da  i’w  ddefnyddio  ac  mae’r 
bobl  hyn  yn  ymdoddi  i’r  gymdeithas  leol. 

Bu  anhawster  unwaith  gyda  thinceriaid.  Gwersyllodd  dau  deulu 
ar  Faes  Parcio  Hen  Dy  Gwyn  a gwrthodent  symud  i faes  trwyddedig. 
Gadawon  nhw’r  ardal  ar  61  dau  ddiwrnod.  Mae’n  ymddangos  mai 
rhan  o’r  anhawster  yw  na  all  tinceriaid  gytuno  a sipsiwn  a theithwyr 
eraill. 


DEDDF  SWYDDFEYDD,  SOIPAU  AC  ADEILADAU 
RHEILFFORDD,  1963 

Parhawyd  i arolygu  adeiladau  a gafodd  drwydded  yn  61  gofyn- 
ion  y Ddeddf  uchod  yn  ystod  y flwyddyn,  a chyfanrif  yr  ymweliadau 
o bob  math  (yn  cynnwys  arolygiadau  cyffredinol)  gan  yr  arolygwyr 


—92— 


totalled  122.  Where  contraventions  were  observed  they  were  brought 
to  the  notice  of  the  owners  or  occupiers  concerned.  One  accident 
was  reported  and  investigated. 


SAMPLING  OF  WATER  SUPPLIES 

During  the  year,  the  Public  Health  Inspectors  took  numerous 
samples  of  public,  private  and  farm  water  supplies  and  these  were 
submitted  for  bacteriological  examination  to  the  Public  Analyst  at 
Bank  Lane,  Carmarthen. 

Samples  from  Public  supplies  were  as  follows  : — 


Source 

<4H 

O 

6 

z 

Samples 

Total 

Satisfactory 

Unsatisfactory 

Blaenycoed  Village  Supply  ... 

2 

2 

4 

Eastern  Area  Supply 

2 

— 

2 

Ferryside  Supply 

8 

3 

11 

Gynnin  Valley  Supply 

1 

2 

3 

Llawddog  Supply  ... 

2 

— 

2 

Morfa  Bychan  Supply 

1 

— 

1 

Towy  Water  Scheme  Supply 

9 

2 

11 

Western  Area  Supply  (Whitland)  ... 

19 

4 

23 

Thirteen  samples  from  public  supplies  were  submitted  for 
chemical  analysis. 

Domestic  Connections  to  Farm  Supply  System 

In  collaboration  with  the  Ministry  of  Agriculture,  Fisheries  and 
Foods,  the  Public  Health  Inspectors  again  took  a number  of  water 
samples  from  new  grant-aided  farm  water  supply  schemes.  When 
the  supply  is  connected  to  the  dwelling  house  a certificate  of  suit- 
ability has  to  be  provided  by  the  department  before  the  Ministry 
will  make  the  appropriate  grant. 


PUBLIC  CONVENIENCES 

During  the  year,  a new  all  fibreglass  public  convenience  was 
erected  at  Llanboidy,  as  an  attempt  to  combat  vandalism.  The  walls 
and  fittings  are  made  of  fibreglass  and  the  moving  parts  are  concealed 
behind  the  partition  walls.  The  local  inhabitants  appear  to  be  satis- 
fied with  the  convenience  which  does  not  appear  so  far  to  have  suffered 
damage.  There  is  an  urgent  need  for  additional  facilities  at  Pendine 
and  Llanstephan  particularly  during  the  summer. 


—93— 


iechyd  cyhoeddus  oedd  122.  Lie  gwelwyd  troseddau,  fe’u  dygwyd  i 
syhv’r  perchnogion  neu’r  deiliaid  priodol.  Hysbyswyd  un  ddamwain, 
ac  fe’i  harchwiliwyd. 


SAMPLO  CYFLENWADAU  DwR 

Yn  ystod  y flwyddyn,  cymerodd  yr  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus 
nifer  o samplau  o gyflenwadau  dwr  cyhoeddus,  dwr  preifat  a dwr 
fferm  a chyflwynwyd  rhain  am  archwiliad  bacteriolegol  i’r  Dadan- 
soddwr  Cyhoeddus  yn  Lon  y Banc,  Caerfyrddin. 

Roedd  samplau  o gyflenwadau  cyhoeddus  fel  a ganlyn  : — 


C . j 

Nifer  y 

Samplau 

Ffynhonnell 

Boddhao! 

Anfoddhaol 

Cyfan- 

rif 

Cyflenwad  Pentref  Blaenycoed 

2 

2 

4 

Cyflenwad  Ardal  Ddwyreiniol 

2 

— 

2 

Cyflenwad  Gian  y Fferi 

8 

3 

11 

Cyflenwad  Cwm  Gynin 

1 

2 

3 

Cyflenwad  Llawddog 

2 

— 

2 

Cyflenwad  Morfa  Bychan  ... 

1 

— 

1 

Cyflenwad  Cynllun  Dwr  y Tywi  ... 

9 

2 

11 

Cyflenwad  Ardal  Orllewinol 
(Hen  Dy  Gwyn) 

19 

4 

23 

Cyflwynvvyd  tri  sampl  ar  ddeg  o’r  cyflenwadau  cyhoeddus  am 
ddadansoddiad  cemegol. 


Cysylltu  Cyflenwad  Fferm  a’r  Ty  Annedd 

Mewn  cydweithrediad  a’r  Weinyddiaeth  Amaeth,  Pysgodfeydd 
a Bwyd,  cymerodd  yr  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus  eto  nifer  o 
samplau  dwr  o’r  cynlluniau  newydd  cyflenwi  dwr  i ffermydd  sy’n 
derbyn  grant.  Pan  gysylltir  y cyflenwad  a’r  ty  annedd  mae’n  rhaid 
cael  tystysgrif  addasrwydd  gan  yr  adran  cyn  i’r  Weinyddiaeth  dalu’r 
grant  priodol. 


C YFLEU STERAU  CYHOEDDUS 

Yn  ystod  y flwyddyn,  adeiladwyd  cyfleusterau  cyhoeddus  newydd 
o “fibreglass”  yn  Llanboidy  fel  ymgais  i drechu  fandaliaeth.  Mae’r 
waliau  a’r  ffitiadau  wedi  eu  gwneud  o “fibreglass”  a chuddiwyd  y 
rhannau  symudol  tu  61  i’r  gwahanfuriau.  Mae’r  bobl  leol  i weld  yn 
fodlon  gyda’r  cyfleusterau  sy,  i bob  ymddangosiad,  heb  eu  niweidio 
hyd  yn  hyn.  Mae  gwir  angen  am  gyfleusterau  ychwanegol  ym 
Mhentwyn  a Llansteffan  yn  enwedig  yn  ystod  yr  haf. 


—94— 


There  are  at  present  in  the  Council’s  area  13  public  conveniences 
situated  as  shown  in  the  table  below  : — 


Facilities  provided  in  Council  owned  Public  Conveniences 


Location 

GE1 

4TS 

LADIES 

l 

Water 

Closets 

Urinals 

Washing 

Facilities 

Water 

Closets 

i 

Washing 

Facilities 

Cefneithin 

1 

3 Stalls 

tap  over  gully 
in  water  closet 
compartment 

2 

Cold  water  tap 
over  gully  in  one 
compartment 

Drefach 

1 

3 Stalls 

tap  over  gully 
in  water  closet 
1 compartment 

2 

— 

Ferryside 

2 

3 Stalls 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

4 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

Gorslas 

1 

3 Stalls 

tap  over  gully 
in  water  closet 
compartment 

2 

— 

The  Green 
Llanstephan 

1 

5 Stalls 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

3 

1 cold  water  tap 
over  gulley  in  one 
w.c.  compartment 
1 corner  wash 
hand  basin  with 
hot  and  cold 
water  facilities 

Laughame 

1 

3 Stalls 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

2 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

Llanboidy 

1 

3 Stalls 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

2 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

Pendine  Cliff 
adjoining 
Spring  Well  Inn 

2 

2 Stalls 

— 

1 

4 1 — 

1 

1 

Pendine 
Car  Park 

2 

2 Stalls 

1 wash  hand 
basin  with  hot 
& cold  water 
facilities 

3 | 1 wash  hand 

1 basin  with  hot 
1 & cold  water 
| facilities 

—95— 


Mae  13  o gyfleusterau  cyhoeddus  ar  hyn  o bryd  yn  ardal  y 
Cvngor  wedi  eu  lleoli  fel  y dengys  y dabl  isod  : — 


Yr  hyn  sydd  yng  Nghyfleusterau  Cyhoeddus  y Cyngor 


I 

Lleoliad 

DYIs 

ION 

MERCHED 

Close- 
dau  ' 
Dwr  ( 

Lie 

Gwneud 

Dwr 

Cyfleusterau 

Golchi 

Close- 

dau 

Dwr 

Cyfleusterau 

Golchi 

Cefneithin 

1 

3 Cor 

Tap  dros  gyli 
yn  adran  closed 
dwr 

2 

tap  dwr  oer 
dros  gyli  mewn 
1 adran 

Drefach 

1 

3 Cor 

Tap  dros  gyli 
yn  adran  closed 
dwr 

2 

— 

Glan-y-Fferi 

2 

3 Cor 

1 basn  golchi 
dwylo  gyda 
dwr  twym  ac 
oer 

4 

1 basn  golchi 
dwylo  gyda  dwr 
twym  ac  oer 

Gorslas 

1 

i 3 Cor 

Tap  dros  gyli 
yn  adran  closed 
dwr 

2 

— 

The  Green, 
Llansteffan 

1 . 

5 Cor 

1 basn  golchi 
dwylo  gyda 
dwr  twym  ac 
oer 

3 

, 1 tap  dwr  oer 
dros  gyli  mewn 
un  adran  C.D. 
Un  basn  golchi 
dwylo  mewn 
cornel  gyda  thap 
dwr  oer 

Lacham 

1 

3 Cor 

1 basn  golchi 
dwylo  gyda 
dwr  twym  ac 
oer 

2 

Un  basn  golchi 
dwylo  gyda  dwr 
twym  ac  oer 

Llanboidy 

1 

3 Cor 

1 basn  golchi 
dwylo  gyda 
dwr  twym  ac 
oer 

2 

Un  basn  golchi 
dwylo  gyda  dwr 
twym  ac  oer 

Craig  Pentwyn 
yn  ymyl 
Spring  Well  Inn 

2 

2 Gor 

— 

4 

— 

Maes  Parcio 
Pentwyn 

2 

2 Gor 

1 basn  golchi 
dwylo  gyda 
dwr  twym  ac 
oer 

3 

1 basn  golchi 
dwylo  gyda  dwr 
twym  ac  oer 

—96— 


Pontyates 

1 

3 Stalls 

tap  over  gully 
in  w.c.  com- 
partment 

2 

1 cold  water  tap 
over  gully 

St.  Clears 

1 

6 Stalls 

1 cold  water 
tap  in  urinal 
section 

2 

1 wash  hand 
basin 

The  Village, 
Llanstephan 

1 

3 Stalls 

tap  over  gully 
in  water  closet 
compartment 

2 

cold  water  tap 
one  over  gully 
in  w.c.  com- 
partment 

Whitland 

2 

4 Stalls 

1 cold  water 
tap  in  closet 
compartment 

3 

1 wash  hand 
basin 

ATMOSPHERIC  POLLUTION 

The  main  source  of  atmospheric  pollution  with  which  the  depart- 
ment has  been  concerned  was  one  of  dust  emitted  from  processing 
plants,  in  particular  tarmacadam,  at  some  quarries.  Such  nuisances 
have  resulted  from  both  mechanical  and  human  failure.  The  manage- 
ments were  requested  to  ensure  that  all  defects  were  rectified  forth- 
with and  to  instruct  operators  to  take  every  care  during  production 
in  order  to  prevent  dust  emission.  A further  problem  arose  during 
periods  of  excessively  dry  weather  when  winds  carried  dust  from  the 
quarry  surfaces  on  to  surrounding  land  and  buildings.  As  from  1st 
July,  1971,  the  department,  has  been  aware  that  matters  concerning 
dust  have  been  transferred  to  the  Alkali  Inspectorate  of  the  Depart- 
ment of  the  Environment.  It  is  now  proposed  to  inform  the  Alkali 
Inspectorate  of  such  problems  as  and  when  they  arise. 

The  apparatus  at  Llawddog  Pumping  Station,  Peniel,  concerned 
with  the  national  survey  of  smoke  and  sulphur  dioxide  emission  con- 
tinued to  function  during  the  year  and  all  results  were  forwarded  for 
analysis  to  the  Ministry  of  Technology/Department  of  Trade  and 
Industry  at  the  Warren  Spring  Laboratory,  Stevenage.  Results  are 
published  on  a monthly  basis  for  each  individual  site  and  on  an 
annual  basis,  in  the  form  of  a National  Survey  report.  As  can  be 
expected,  pollution  at  this  site  is  minimal  when  compared  with  that 
from  the  heavy  industrial  areas. 

NOISE 

The  department  has  again  been  principally  concerned  with  noise 
resulting  from  blasting  operations  at  certain  quarries  in  the  district. 
The  Mines  and  Quarries  Inspectorate  were  informed  on  a number 


•97— 


Pontiets 

1 

3 Cor 

Tap  dros  gyli 
yn  adran  C.D. 

2 

1 tap  dwr  oer 
dros  gyli 

San  Cler 

1 

6 Cor 

1 tap  dwr  oer 
yn  y rhan 
gwneud  dwr 

2 

1 basn  golchi 
dwylo 

Y Pentref 
Llansteffan 

1 

3 Cor 

Tap  dros  gyli 
yn  adran  closed 
dwr 

2 

1 tap  dwr  oer 
dros  gyli  yn 
adran  C.D. 

Hen  Dy  Gwyn 

2 

4 Cor 

1 tap  dwr  oer 
yn  adran  closed 
dwr 

3 

1 basn  golchi 
dwylo 

LLYGREDD  ATMOSFFERIG 

Y brif  ffynhonnell  i lygredd  atmosfferig  a fu’n  rhan  o waith  yr 
adran,  oedd  llwch  yn  dod  allan  o offer  prosesu  yn  enwedig  tarmac- 
adam, mewn  rhai  chwareli.  Canlyniad  i fethiant  peiriannol  a dynol 
yw  poendod  o’r  fath.  Erfyniwyd  ar  y rheolwyr  i sicrhau  cywiro  pob 
diffyg  ar  unwaith  ac  i hyfforddi  gweithredwyr  i gymryd  pob  gofal 
wrth  gynhyrchu  i osgoi  taflu  llwch.  Bu  problem  ychwanegol  yn 
ystod  cyfnodau  o dywydd  sych  iawn  pan  gariwyd  y llwch  gan  y 
gwynt  o wyneb  y chwareli  i’r  tir  a’r  adeiladau  cyfagos.  O OrfFennaf 
laf  1971  ymlaen,  gwyddai’r  adran  fod  materion  yn  deelio  a llwch 
wedi  eu  trosglwyddo  i Arolygwyr  Alkali  Adran  yr  Amgylchedd.  Fel 
mae  problemau  o’r  fath  yn  codi,  bwriedir  yn  awr  hysbysu’r  Arolyg- 
wyr Alkali  ohonynt. 

Parhaodd  y cyfarpar  yng  Ngorsaf  Bympio  Llan  LLawddog 
Peniel,  yn  ymwneud  a’r  arolwg  cenedlaethol  o ryddhad  mwg  a 
sluphur  dioxide,  i weithio  yn  ystod  y flwyddyn,  ac  anfonwyd  y can- 
lyniadau  ymlaen  i’w  dadansoddi  i’r  Weinyddiaeth  Technoleg,  Adran 
Masnach  a Diwydiant  yn  Labordy  Warren  Spring,  Stevenage.  Cy- 
hoeddir  canlyniadau  pob  mis  i bob  safle  unigol  a phob  blwyddyn  ar 
ffurf  adroddiad  Arolwg  Cenedlaethol.  Fel  y gellir  disgwyl  ychydig 
yw’r  llygredd  mewn  safle  fel  hwn  o’i  gymharu  ag  ardaloedd  diwyd- 
iannol  mawr. 


SwN 

Mae’r  adran  eto  wedi  bod  yn  ymwneud  yn  bennaf  a swn  a 
achoswyd  gan  ffrwydro  mewn  chwareli  arbennig  yn  yr  ardal.  Hys- 
byswyd  yr  Arolygwyr  Pyllau  a Chwareli  nifer  o wcithiau  pan  deim- 


of  occasions  when  it  was  thought  that  excessive  charges  were  used 
during  such  operations.  Many  visits  were  made  by  the  Public  Health 
Inspectors  to  individual  complainants  to  discuss  the  problem. 


Administration  of  the  Factories  Act,  1961 

Duties  of  the  Council  under  the  Factories  Acts  have  been  carried 
out  by  the  Public  Health  Inspectors  as  part  of  their  routine  work, 
and  a close  liaison  has  been  maintained,  as  in  former  years  with  the 
District  Inspector  of  Factories. 


—99— 


lwyd  bod  gormod  o ergydion  wedi  eu  defnyddio  mewn  ffrwydradau 
o’r  fath.  Ymvvelodd  yr  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus  a’r  cwynwyr 
bob  yn  un  i drafod  y broblem. 


GWEINYDDU’R  DDEDDF  FFATRIOEDD  1961 

Cyflawnwyd  dyletswyddau’r  Cyngor  yn  61  y Deddfau  Ffatrioedd 
gan  yr  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus  fel  rhan  o’u  gwai'th  beunyddiol, 
ac  mae  cydweithrediad  agos  wedi  parhau  fel  3m  y blynyddoedd  cynt, 
gydag  Arolygwr  Dosbarth  y Ffatrioedd. 


-100- 


PART  1 OF  THE  ACT 


1.  Inspections  for  purposes  of  provisions  as  to  health  (including 
inspections  made  by  the  Public  Health  Inspectors). 


Number 

on 

Register 

Number  of 

Premises 

Inspections 

Written 

Notices 

Occupiers 

Prosecuted 

(i) 

Factories  in  which  Sec- 
tions 1,  2,  3,  4 and  6 
are  to  be  enforced  by 
Local  Authorities 

2 

7 

Nil 

Nil 

(ii) 

Factories  not  included 
in  (i)  in  which  Section 
7 is  enforced  by  the 
Local  Authority 

112 

52 

Nil 

Nil 

(hi) 

Other  premises  in  which 
Section  7 is  enforced 
by  the  Local  Auth- 
ority (excluding  out- 
workers premises) 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Total 

114 

59 

Nil 

Nil 

2.  Cases  in  which  defects  were  found. 


Number  of  cases  in  which 
were  found 

defects 

No.  of 
cases  in 

Particulars 

Referred 

which  pro- 
secutions 
were 

instituted 

Found 

Remedied 

To  H.M. 
Inspector 

By  H.M. 
Inspector 

Sanitary  Conven- 
iences (S.7.)  ... 
(a)  Insufficient 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

(b)  Unsuitable 
or  defective 

1 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

(c)  Not  separate 
for  Sexes  ... 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Nil 

Total 

1 

1 

Nil 

Nil 

Nil 

PART  VIII  OF  THE  ACT— OUTWORK 

(Sections  133  and  134) 


The  return  required  under  Pan  VIII  of  the  Act  is  “Nil”. 


—101— 


RHAN  1 O’R  DDEDDF 


1.  Arolygiadau  er  mwyn  darparu  ar  gyfer  iechyd  (gan  gynnwys 
arolygiadau  a wnaed  gan  yr  Arolygwyr  Iechyd  Cyhoeddus). 


Nifer  y(r) 

Adeiladau 

Nifer  ar 
y Gofrestr 

Arolygiadau 

Hysbysiadau 

Ysgrifenedig 

Deiliaid  a 
erlynwyd 

(i) 

Ffatrloedd  lie  mae  Ad- 
rannau 1,  2,  3,  4 a 6 
i’w  gorfodi  gan  Aw- 
durdodau  Lleol 

2 

7 

Dim 

Dim 

(ii) 

Ffatrloedd  na  chynhwys- 
wyd  yn  (i)  lie  gorfodir 
Adran  7 gan  yr  Aw- 
durdod  Lleol 

112 

52 

Dim 

Dim 

(iii) 

Adeiladau  eraill  lie  gor- 
fodir Adran  7 gan  yr 
Awdurdod  Lleol  (heb 
gynnwys  adeiladau 

gweithwyr  allan) 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Cyfanrif 

114 

59 

Dim 

Dim 

2.  Achosion  lie  cafwyd  diffygion. 


Nifer  yr  achosion  lie 
cafwyd  diffygion 

Nifer  yr 
achosion 

Manylion 

Cyfeiriwyd 

y dygwyd 
erlyniadau 
yn  eu 
herbyn 

Cafwyd 

Unionwyd 

I A roly g- 
wr  Ei  1 
Mawrhydi 

Gan 

Arolygwr 

E.M. 

Cyfleusterau  iech- 
ydol  (A. 7.)  ... 
(a)  Annigonol 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

(b)  Anaddas 
neu  diffygiol 

1 

1 

Dim 

Dim 

Dim 

(c)  Heb  fod  ar- 
wahan  i’r 
ddau  ryw  ... 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Dim 

Cyfanrif 

1 

1 

Dim 

Dim 

Dim 

RHAN  VIII  O’R  DDEDDF— GWAITH  ALLAN 

(Adrannau  133  a 134) 

Y dychweliad  gofynnol  yn  61  Rhan  VIII  o’r  ddeddf  yw  “Dim”. 


-102- 


PUBLIC  HEALTH  INSPECTION  OF  THE  AREA 

(Summary  of  Visits  and  Inspections) 

PUBLIC  HEALTH  ACT 

Tenting  Sites  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 

Caravan  Sites  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  80 

Caravan  Sites — Gypsies  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 

Dangerous  Structures  ...  ...  ...  ...  ...  ...  9 

Defects  and  Disrepair  ...  ...  ...  ...  ...  ...  132 

Drainage  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  354 

Filthy  Premises  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  27 

Verminous  Premises  ...  ...  ...  ...  ...  ...  6 

Health  Education  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 

Accumulations  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  34 

Keeping  of  Animals  ...  ...  ...  ...  ...  ...  26 

Noise  Complaints  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  14 

Watercourses  and  Streams  ...  ...  ...  ...  ...  35 

ATMOSPHERIC  POLLUTION 

Nuisances  from  Smoke  ...  ...  ...  ...  ...  ...  7 

Nuisances  from  grit  and  dust  ...  ...  ...  ...  ...  74 

Nuisances  from  effluvia  ...  ...  ...  ...  ...  ...  22 

Smoke  and  S02  Apparatus  (National  Survey)  ...  ...  ...  36 

INFECTIOUS  DISEASES 

Enquiries  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  17 

HOUSING  (GENERAL) 

Qualification  Certificates  ...  ...  ...  ...  ...  ...  8 

Improvement  Grants  ...  ...  ...  ...  ...  ...  745 

Land  Charges  Searches  ...  ...  ...  ...  ...  ...  139 

Overcrowding  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  3 

Unfit  House  Inspection  ...  ...  ...  ...  ...  ...  50 

Work  in  progress  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  10 

HOUSING  MANAGEMENT 

Interviewing  Applicants  ...  ...  ...  ...  ...  ...  895 

Transfer  Investigations  ...  ...  ...  ...  ...  ...  98 

General  Management  Visits  ...  ...  ...  ...  ...  2591 

MISCELLANEOUS 

Public  Conveniences  ...  ...  ...  ...  ...  ...  46 

Refuse  Collection  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  — 

Refuse  Disposal  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  28 

Rodent  Control  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  27 

Swimming  Pool  (School)  ...  ...  ...  ...  ...  — 

Foreshore  Inspection  ...  ...  ...  ...  ...  ...  12 

Office,  Shops  and  Railway  Premises  Act,  1963  ...  ...  ...  51 

Factories  Acts  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  59 


—103— 


AROLYGU  IECHYD  CYHOEDDUS  YR  ARDAL 

(Crynodeb  o Ymweliadau  ac  Arolygiadau) 


DEDDF  IECHYD  CYHOEDDUS 

Meysydd  Pebyll 

. * . ... 

8 

Meysydd  Carafanau 

80 

Meysydd  Carafanau — Sipsiwn 

10 

Adeiladwaith  Beryglus 

9 

Beiau  a diffyg  atgyweirio  ... 

...  132 

Traeniad 

...  354 

Adeiladau  Budreddus 

...  27 

Adeiladau  Ferminog 

6 

Addysg  Iechyd 

3 

Cronniadau 

34 

Cadw  Anifeiliaid  ... 

...  26 

Cwynion  Swn 

14 

Rhediadau  Dwr  a Nentydd 

35 

LLYGREDD  ATMOSFFERIG 

Poendod  oddi  wrth  Fwg  ... 

7 

Poendod  oddi  wrth  grit  a llwch  ... 

...  ... 

... 

...  74 

Poendod  oddi  wrth  effluvia 

...  22 

Mwg  a Chyfarpar  So2  (Arolwg  Cenedlaethol)  ... 

...  36 

CLEFYDAU  HEINTUS 

Ymholiadau 

... 

17 

DARPARU  TAI  (CYFFREDINOL) 

T ystysgrifau  Cymhwyster 

8 

Grantiau  Gwella  ... 

745 

Chwiliadau  Pridiannau  Tir 

...  139 

Gormod  o bobl 

3 

Arolygu  Tai  Anaddas 

... 

50 

Gwaith  sy’n  mynd  ymlaen 

... 

10 

RHEOLI  TAI 

Rhoi  Cyfweliad  i Ymgeiswyr 

...  ... 

...  895 

Archwilio  Trosglwyddiadau 

98 

Ymweliadau  Rheoli  Cyffredinol  ... 



... 

...  2591 

AMRYWIOL 

Cyfleusterau  Cyhoeddus  ... 

...  46 

Casglu  Sbwriel 

...  — 

Gwaredu  Sbwriel  ... 

...  28 

Rheoli  Cnofilod 

...  27 

Pwll  Nofio  (Ysgol) 

. . . — 

Arolygu  Traethau  ... 

12 

Deddf  Swyddfa,  Siopau  ac  Adeiladau 

Rheilffordd, 

1963 

51 

Deddf  Ffatrioedd  ... 

59 

. 

' * 


‘ - 


• • 


